Paano Ba ang 
Pagyakap sa 
Relihiyong Islam? 


ni 

Dr.Abdulrahman Al-Sheha 


Isinalin sa Wikang Filipino nina: 

Ahmed Jibril Salas 
Jamal Joves 



ANG MGA NILALAMAN 
Pamagat 

Ang Mga Katagang Ginamit sa Aklat na Ito 
Ang Paunang Pananalita 

Ang Pamamaraan ng Pagyakap sa Relihiyong Islam 
Ang Shahaadatain (Ang Dalawang Pagsaksi sa 
Pananampalataya) 

Ang Kahulugan ng 'La Ilaaha Ill-Allah' 

Ang Kahulugan ng Shahaadah 

Ang Mga Patakaran ng Shahaadah 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Iman (Paniniwala) sa 

Allah (5fe) 

Ang Paniniwala sa Mga Anghel 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa mga 
Anghel 

Ang Paniniwala sa Mga Banal na Kasulatan ng Allah 

(3fe) 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa mga 
Banal na Kasulatan ng Allah (5fe) 

Ang Paniniwala sa Mga Sugo at Propeta ng Allah (^) 
Sino si Propeta Muhammad? {M) 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga 
Sugo at Propeta 

Ang Paniniwala sa Huling Araw 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Huling 
Araw 

Ang Paniniwala sa Qadaa at Qadar 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Qadaa at 

Qadar 

Ang Pangangailangan ng Ikalawang Pagsaksi 
(Muhammad ay Sugo ng Allah) 

Ano ang Dapat Gawin Pagkaraan ng Pagpapahayag ng 
Shahaadatain 

Paano Isinasagawa ang Ghusl (Ganap na Paliligo)? 


2 



Ang Wudoo 

Ang Tayammum o Paglilinis Nang Walang Tubig 
Ang Salaah (Pagdarasal) 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Pagsasagawa ng 
Salaah 

Ang Mga Takdang Oras ng Salaah 

Ang Mga Pangunahing Patakaran ng Salaah 

Ang Paglalarawan ng Pagsasagawa ng Salaah 

Ang Mga Kusang-Loob na Salaah 

Ang Mga Oras na Ipinagbabawal ang Salaah 

Ang Zakah (Takdang Kawanggawa) 

Ang Mga Pangunahing Patakaran ng Zakah 

Ang Mga Taong Karapat-dapat Tumanggap ng Zakah 

Ang Mga Mahahalagang Puna 

Ang Sawm (Pag-aayuno) sa Buwan ng Ramadhan 

Ang Hajj (Paglalakbay sa Makkah) 

Ang Pagsasagawa ng Hajj 

Ang Ibadah (Pagsamba) sa. Allah (3fe) 

Ang Mga Pansarili at Panlipunang Bunga ng Pagsamba 
sa Allah (M) 

Ang Mga Kautusan ng Islam 

Ang Mga Iba't Ibang Gawain na Ipinagbabawal ng Islam 
Ang Mga Piling Du'aa (Panalangin, Pagsusumamo) at 
Pag-uugali 

Ang Mga Payong Pagkakapatiran 


3 



Ang Mga Katagang Ginamit sa Aklat na Ito 

(Sinipi mula sa Aklat ni Sheikh Mahmoud Murad na: 

'Common Mistakes in Translation') 

1. Rabb: Ang katagang Rabb ay kadalasang isinasalin ng iba 
bilang katumbas ng salitang Panginoon (Lord). Subali't, bukod sa 
katotohanang ang huli ay isang katagang ginamit sa Bibliya, ang 
katagang ito ay ginagamit din kapag tinutukoy si Propeta Hesus 
bilang kanilang Panginoon. Ang salitang Panginoon (Lord) ay isang 
kataga na ang karaniwang kahulugan nito ay nakahangga lamang sa 
isang "guro, pinuno, may-ari o tagapamahala", na sadyang kapos at 
kulang sa diwa o kahulugan kung ihahambing ito sa katagang Rabb 
sapagka't ang Rabb (na mula sa wikang arabik) ay mayroong 
malawak na kahulugan at kahalagahan. Ang ilang mahahalagang 
kahulugan ng Rabb ay ang Tagapaglikha, ang Tagapaghubog 
(Tagapag-anyo), ang Tagapanustos, ang Tanging Isa na inaasahan 
ng lahat ng mga nilikha upang patuloy na mabuhay, at Siya ang 
Tanging Isa na nagbibigay ng Buhay at nagdudulot ng Kamatayan. 
Sa aklat na ito, gagamitin natin ang katagang Rabb na may 
panaklong na (Panginoon) upang maging madali sa mga 
mambabasa. 

2. Deen: Ang salitang Deen ay isinalin bilang Relihiyon, na sa 
wikang Arabik, ito ay karaniwang tumutukoy at nakaugnay sa isang 
Pamamaraan ng Buhay, maging ito man ay pansarili o 
pangkalahatan. Ito ay isang malawak na kataga na may kahulugan 
na: 'mga gawang pagsamba, ang mga kasanayang pampulitika, 
masusing alituntuning nauukol sa kagandahang-asal, kabilang na 
rito ang kalinisan at tamang pag-uugali'. 

3. (^) SaPlaPlaabo a'laihi wa sal'lam, ay nangangahulugan na:, 
'Nawa'y purihin at itampok ng Allah (M) ang kanyang pangalan 
(Propeta Muhammad (^) at pangalagaan at ilayo siya at maging ang 
kanyang pamilya laban sa anumang masamang bagay'. 

4. (^) Subhaanaho wa Ta'aala, ay nangangahulugan na:, 'Siya 
ay Ganap na malayo at malaya sa anumang kakulangan, kapintasan 
at kamalian'. 


4 



Sa Ngalan ng Allah, Ang Mahabagin, ang Maawain 
Ang Paunang Pananalita 

Lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah, ang Rabb 
(Panginoon) ng lahat ng nilikha. Nawa'y purihin at itampok ng 
Allah (3fe) ang pagbanggit sa Propeta at iligtas siya at ang 
kanyang pamilya sa anumang pagkukulang at pangalagaan sila 
mula sa anumang kasamaan. 

Ako ay taus-pusong bumabati sa Inyo nang dahil sa patnubay na 
iginawad sa Inyo ng Dakilang Allah, Dinadalangin ko sa 
Allah (M) na nawa'y manatili tayong lahat na matatag bilang 
Muslim sa pagtahak sa Dakilang Relihiyong ito hanggang sa 
Araw na tayo ay humarap sa Kanya 5fe, na wala tayong binago 
ng anupaman mula rito sa aral ng Islam at nawa'y huwag tayong 
ilagay sa mga matitinding pagsubok ng buhay. 

Katotohanan, ang tunay na Muslim ay nakadarama ng malaking 
kaligayahan kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, sapagka't 
hangad niya ang lahat ng pagpapala para sa iba at hangad din 
niya na sila ay mamuhay tulad ng kanyang ginawa sa kanyang 
sarili: isang buhay ng katiwasayan at kaligayahan kalakip ng 
espirituwal na kasiyahan at katatagan ng kaisipan. Ito ay 
matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga 
aral ng Islam. Ang Dakilang Allah (3i) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata An-Nahl, 16:97; 

"Sinuman ang gumawa ng gawang matuwid maging siya 
man ay lalaki o babae, habang siya ay nananatiling isang 
tunay na Mananampalataya, katotohanan, ipagkakaloob 
Namin sa kanya ang magandang buhay (sa mundong ito 
nang matiwasay at mabuting panustos), at katiyakan na sila 


5 



ay Aming babayaran ng gantimpalang ayon sa anumang 
pinakamabuti sa kanilang ginagawa." 

Ito ay sa dahilang ipinaliwanag ng Dakilang Allah (5fe) ang 
kalagayan ng mga taong walang paniniwala sa Kanya. Ang Allah 
(0) ay nagsabi sa Qur'an Kabanata Taa-Haa, 20: 124-126; 

"Datapuwa’t sinumang sumuway sa Aking paala-ala, 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan at siya ay 
Aming muling bubuhaying bulag sa Araw ng Paghuhukom. 
Siya ay magsasabi: “O aking Rabb (Panginoon)! Bakit Ninyo 
ako binuhay nang bulag, noon ay mayroon akong paningin?” 
(Ang Allah, 3fe) ay magsasabi; “Noon, nang ang Aming mga 
Ayat (tanda, aral, babala) ay dumating sa inyo, ito ay inyong 
ipinagwalang-bahala, kaya’t sa Araw na ito, kayo ay 
kinalimutan.” 

Ang isang tunay na Muslim ay naghahangad din na sila ay 
mamuhay ng walang hanggang kaligayahan sa Kabilang Buhay, 
na ang mga kasiyahan ay walang katapusan. Ang Dakilang Allah 
(3fe) ay nagsabi sa Qur'an, Kabanata Al-Kahf 18: 107-108; 

"Katotohanan, yaong mga naniniwala (sa Kaisahan ng 
Allah) at nagsisigawa ng kabutihan, sila ay magkakaroon ng 
mga Hardin ng Al-Firdaus (Paraiso) para sa kanilang 
libangan. Doon, sila ay mamamalagi (magpakailanman). 
Boon, sila ay hindi maghahangad na mapaalis." 

Ang kamatayan ay hindi maiiwasan, maaaring ang hantungan 
nito ay walang hanggang kaligayahan o walang katapusang 
pagsisisi. Sinuman ang mamamatay sa gitna ng kawalan ng 
tamang pananampalataya - na ang paglingap at kaligtasan ay 
matatagpuan lamang mula sa Allah (0 - siya ay mananahan sa 
Impiyerno nang walang hanggan. Ang Dakilang Allah (0 ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Bayyinah, 98:6; 


6 



"Katotohanan, silang Kafirun (walang pananampalataya) 
mula sa mga Angkan (na pinagkalooban) ng Kasulatan at 
mga pagano ay mamamalagi roon sa Impiyerno, sila ang 
pinakamasama sa lahat ng mga nilikha," 

Mga minamahal kong mga kapatid, katotohanang isang Dakilang 
Pagpapala at Kagandahang-loob ng Makapangyarihang Allah 
(3fe) na kayo ay mapatnubayan sa relihiyong Islam at mailigtas 
kayo sa kawalan ng Pananampalataya sapagka't maraming tao 
ang hind! nagawaran ng patnubay sa pamamagitan ng di 
pagkaroon nila ng pagkakataong maunawaan ang tamang aral ng 
Deen (relihiyong) Islam at mayroon din namang nakauunawa sa 
Islam bilang tunay na Deen (relihiyon) nguni't hind! nagawaran 
ng patnubay upang ito ay kanilang tahakin at isabuhay. Kaya 
naman mga kapatid, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat 
sa Dakilang Allah (^) sa pagbibigay Niya (5fe) ng Kabutihang- 
Loob na ito. Hilingin natin sa Kanya na tayo ay maging matatag 
sa Deen na ito hanggang sa ating pagharap sa Kanya. Ang 
Dakilang Allah (^) ay nagsabi sa Qur'an; Kabanata Al-Hujuraat, 
49:17; 

"Itinuturing ba nila bilang kagandahang-loob sa iyo (O 
Muhammad) na sila ay yumakap sa Islam? Sabihin: 
“Huwag ninyong isaalang-alang ang inyong pagyakap sa 
Islam bilang kagandahang-loob sa akin. Bagkus! ang Allah 
ay naggawad sa inyo na kayo ay Kanyang pinatnubayan sa 
pananampalataya, kung tunay nga na kayo ay 
makatotohanan.'' 

Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong mula sa Allah (5i). 
Ang Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Faatir, 35:15; 

"O Sangkatauhan, kayo ang may pangangailangan sa Allah. 
Nguni't ang Allah ay Mayaman (malaya sa anumang 
pangangailangan), (Siya ang) karapat-dapat (pag-ukulan) ng 
lahat ng papuri." 


7 



Hindi kailangan ng Allah, M ang tao at hindi Siya nakikinabang 
sa pagtupad at pagsamba ng tao sa Kanya ni hindi nakapipinsala 
sa Kanya ang ating pagsuway at kawalan ng pananampalataya. 
Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Zumar, 39:7; 

"Kung inyong itakwil (ang Allah), katotohanan ang Allah ay 
hindi nangangailangan sa inyo; at hindi Niya nais para sa 
Kanyang mga alipin ang kawalan (nila) ng 

pananampalataya. Kung kayo ay may pasasalamat (sa 

pamamagitan ng pananampalataya), Siya ay nalulugod sa 
inyo..." 

Ang Propeta ng Allah (M) ay nagsabi mula sa 'Hadith' Qudsi*: 

"Ang Allah (M) ay nagsahi: 'O Aking mga alipin! 

Ipinagbawal Ko ang pang-aapi (kawalang-katarungan) sa 
Aking Sarili at ito ay ipinaghahawal Ko sa inyo, kaya huwag 
kayong mang-api sa iha. O Aking mga alipin, kayong lahat 
ay naliligaw malihan yaong Aking ginahayan, kaya kayo ay 
dapat humanap ng patnuhay sa Akin at kayo ay Aking 
papatnuhayan. O Aking mga alipin, kayong lahat ay 

nagugutom malihan yaong Aking pinakakain, kaya kayo ay 
nararapat humingi ng panustos (na pagkain) sa Akin at kayo 
ay Aking pakakainin. O Aking mga alipin, kayong lahat ay 
huhad malihan yaong Aking dinamitan, kaya kayo ay 
nararapat na humingi ng kasuotan sa Akin at kayo ay Aking 
hihihisan. O Aking mga alipin, kayo ay nagkakasala sa 
bawa't sandali sa araw at sa gabi at Aking pinatatawad ang 
lahat ng kasalanan, kaya kayo ay nararapat humingi ng 
kapatawaran sa Akin at kayo ay Aking patatawarin. O 
Aking mga alipin, hindi ninyo Ako magagawang saktan 
upang Ako ay mapinsala at hindi ninyo Ako magagawang 
bigyan ng pakinabang upang Ako ay makinabang. O Aking 


^ Hadeeth Qudsi: ay isang Hadeeth na isinalaysay ng Propeta (M) na nagmula mismo sa 
Allah Ang Hadeeth ay katagang tumutukoy sa lahat ng tradisyon, aral, pananalita at 
mga gawain na ginawa at sinasang-ayunan ng Huling Propeta na si Muhammad, (M) 


8 



mga alipin, kung ang una sa inyo o ang huli sa inyo, ang tao 
sa inyo o ang jinn sa inyo ay magiging mabuti sa lahat ng 
pinakamabuting nabibilang sa inyong kalipunan, hindi 
makadaragdag ito nang kahit katiting sa Aking Kaharian (o 
Kapangyarihan). O Aking mga alipin, kung ang una sa inyo 
o ang huli sa inyo, o ang tao sa inyo o ang jinn^ sa inyo ay 
magiging masama sa lahat ng pinakamasamang puso na 
nabibilang sa inyong kalipunan, hindi ito makababawas 
kahit katiting sa Aking Kaharian (o Kapangyarihan). O 
Aking mga alipin, kung ang una sa inyo at ang huli sa inyo, 
ang mga tao sa inyo o ang mga jinn sa inyo ay magsisitayong 
sama-sama sa isang pook at humingi sa Akin at kung 
bibigyan Ko ang bawa't isa ng kanilang kahilingan, 
magkagayunman, hindi ito makababawas sa anuman sa 
Aking pagmamay-ari maliban kung ano ang nabawas sa 
karagatan kapag ang karayom ay inilubog dito. O Aking 
mga alipin ang inyong mga gawa lamang ang Aking 
binibilang sa inyo at pagkaraan ay binabayaran sa inyo. 
Kaya, sinumang makatagpo ng kabutihan, hayaang 
magbigay papuri sa Allah 5fe, at sinumang makatagpo ng iba 
kaysa rito, walang dapat sisihin maliban ang kanyang sarili." 
(Inilahad ni Imam Muslim) 


^ Jinn: Sila ay mga nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok. At sila ay 
mayroong din kalayaang katulad ng tao upang guamwa ng mabuti at masama. Sila ay 
mayroong sariling ginagalawang daigdig na hindi nakikita ng tao. 


9 



Ang Pamamaraan ng Pagyakap sa 
Relihiyong Islam 


Ang pagyakap sa Relihiyong Islam para maging isang Muslim ay 
walang itinakdang rituwal o seremonya na kinakailangang 
tuparin ng isang tao at wala ring takdang pook o ng mga 
partikular na tao na dapat kaharapin. Ito ay sa dahilang ang Islam 
ay tuwirang ugnayan ng tao at ng kanyang Tagapaglikha (ang 
Allah, na walang mga tagapamagitan. 

At hindi rin kinakailangan ang labis na seremonya sa pagyakap 
sa Islam, kinakailangan lamang na magsabi ng Hang kataga na 
napakadaling bigkasin ng dila subali't ito ay mayroong 
mahalagang kahulugan at pananagutan. 

Kung ang isang tao ay nagpasiya na maging isang Muslim, 
nararapat niyang bigkasin lamang ang sumusunod na ilang 
kataga na tinatawag na ”Shahaadatain^”: 

"Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allah, wa ashhadu anna 
Muhammadan Abdullahu' wa rasooluh." 

Ang kahulugan ay: 

"Ako ay sumasaksi na walang ibang Tunay na diyos maliban 
sa Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang 
alipin at Sugo." 

Ang pahayag na ito ay siyang susi sa pagpasok sa Islam. 
Sinuman ang nagpahayag nito, siya ay tumatalikod na sa mga 
ibat-ibang relihiyon maliban sa Islam at maging sa lahat ng mga 
paniniwala na taliwas dito (sa Islam). Sa pamamagitan ng 
pagpahayag ng ' Shahaadatairi , siya ay may karapatan na tulad 
ng mga karapatang tinatamasa ng mga ibang Muslim. Ang 


^ Shahaadatairi: Ang literal na kahulugan ay ang 'dalawang panunumpa o pagsasaksi’ sa 
p ananamp alatay a. 


10 



kanyang yaman, dangal at dugo ay naging sagrado maliban sa 
mga bagay na itinakda ng Islam. 

Katotohanan, na ang isang tao ay itinuturing na Muslim sa 
panlabas niyang mga gawain, nguni't tanging ang Allah (3fe) ang 
ganap na Nakababatid kung ano ang katotohanang nasa 
kaibuturan ng kanyang puso. Kaya, ano ang kahulugan ng 
'Shahaadatain 


11 



Ang ' Shahaadatain' 

(Ang Dalawang Pagsaksi sa Pananampalataya) 

Ang Kahulugan ng 'La Ilaaha Illa-Allah ’ 

Ito ang diwa ng Tawheed'^. Sa pamamagitan ng konseptong ito, 
nilikha ng Allah (3fe) ang lahat (sangkatauhan, jinn, anghel at 
maging ang di-nakikita o nakatagong bagay) at sa konseptong 
ito, nilikha Niya ang Jannah (Paraiso) at ang Jahannam 
(Impiyemo). Ang Allah {M) ay nagsabi sa Qur'an, Kabanata 
Adh-Dhaariyaat, 51:56; 

"At hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban na 
sila ay nararapat na sumamba sa Akin (tanging sa Akin 
lamang)." 

Ito ang paniniwala na ipinag-anyaya ng mga Propeta at Sugo sa 
kanilang mga mamamayan, nagmula pa noong panahon ni Adan 
hanggang sa Huling Sugong si Muhammad(^). Ang Dakilang 
Allah (5fe) ay nagsabi, Qu'ran, Kabanata Al-Anbiyaa; 21:25; 

"At hindi Kami nagpadala ng sinumang Sugo bago pa man 
sa iyo (O Muhammad) maliban na Aming ipinahayag sa 
kanya (na nagsasabing): "La ilaha ilallah (walang diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah), kaya sambahin Ako 
(tanging Ako at wala ng iba pa)." 

Ang Kahulugan ng 'Shahaadah': 

□ Ang Allah (3fe) ang Siyang Tagapaglikha sa lahat ng bagay. 
Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-An'aam, 6:102; 

"Siya ang Allah, ang inyong Rabb! La ilaha Utah Huwa 
(walang diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya), ang 
Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Kaya, sambahin Siya 


■^Tawheed: Ito ang konsepto ng Kaisahan ng Allah 


12 



(tanging Siya lamang), at Siya ang Wakil (tagapangalaga) sa 
lahat ng bagay." 

□ Ang Allah {M) ang nagmamay-ari sa lahat ng Kanyang 
nilikha. at Siya (3i) ang tagapamahala sa lahat ng gawain at 
pangyayari.^. Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Araaf, 7:54; 

"Sa Kanya ang (Ganap na Kapangyarihan ng gawang) 
paglikha at pag-uutos. Mapagpala ang Allah, ang Rabb 
(Panginoon) ng lahat ng nilikha." 

□ Tanging ang Allah (5fe) lamang ang karapat-dapat sambahin® 
nang buong puso at kaluluwa. Siya (3i) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Yunus, 10:66; 

"Walang alinlangan! Katotohanan! na ang Allah lamang ang 
nag-aangkin ng anupamang nasa mga kalangitan at 
anupamang nasa kalupaan. At yaong sumasamba at 
dumadalangin sa iba pa bukod sa Allah, (katotohanan na) 
sila ay hindi sumusunod sa mga itinuturing nilang katambal 
(ng Allah), bagkus kanilang sinusunod lamang ang mga 
haka-haka at sila ay naglulubid lamang ng 
kasinungalingan.'' 

□ Ang Allah (3i) ang nagmamay-ari ng mga Magagandang 
Pangalan at ang Kanyang taglay na mga Katangian ay Ganap at 
Lubos. Siya ay malayo sa mga kakulangan, kapintasan at 


^ Ang konseptong ito ay tinatawag na ’Tawheed ar-Ruboobiyyah’ o ang Kaisahan ng 
Allah Ito ang mga paniniwalang walang ibang Tagapaglikha, Tagapagkaloob, 

Tagapanustos at ang Nagmamay-ari ng lahat kundi ang Allah 

^ Ang konseptong ito ay tinatawag na ’Tawheed al-Uloohiyyah’ o ang Kaisahan sa 
pagsamba sa Allah Ang paniniwalang ito ay ang pagtuon ng pagsamba lamang sa 
Allah (M) at wala ng iba. 


13 



kamalian’. Ang Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
A'raaf, 7:180; 

"At (lahat ng) naggagandahang mga Pangalan* ay nauukol 
sa Allah (lamang), kaya manalangin sa pamamagitan ng mga 
iyon at lisanin ang pangkat na nagpapasinungaling o 
nagtatakwil sa Kanyang mga Pangalan. Sila ay 
pagbabayarin sa anumang lag! nilang ginagawa." 

Ang Mga Patakaran ng Shahaadah: 

Hindi sapat na bigkasin lamang ang Shahaadah upang ito ay 
tanggapin ng Allah (3i). Ang Shahaadah ay itinuturing na is ang 
susi sa pintuan ng Paraiso, datapwa't upang ito ay maging 
makabuluhan, kinakailangan ang tamang patunay nito. Ang 
Shahaadah ay dapat tugunan ng mga sumusunod na mga 
patakaran upang ito ay tanggapin ng Allah (^). 

1) Karunungan (Al-llm): binubuo ng kaalaman na ang lahat ng 
mga ibang bagay na sinasamba bukod sa Allah (^) ay mga 
huwad na diyos maging ito man ay isang dakilang Propeta, Sugo 
o isang marangal na anghel. Walang sinuman o anupaman sa 
mga nilikha ang maaaring ituring bilang diyos, o naging diyos, 
magiging diyos o may pagkadiyos, o may kahati sa pagkadiyos. 
Tanging ang Nag-iisang Tagapaglikha ang Siyang Tunay na 
Diyos. Samakatuwid, walang ibang diyos na dapat sambahin sa 
katotohanan maliban sa Allah (3fe). Ang Allah (3fe) lamang ang 
nararapat na pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba, tulad ng 
pagdarasal (Salaah), pagdalangin (Du'aa), pagluhog ng pag-asa, 
pag-aalay at panunumpa, at iba pa. 


’ Ang konseptong ito ay ang "Tawheed al-Asmaa' wa Sifaat" na ang kahulugan ay ang 
Allah (Jfe) lamang ang nagtataglay ng magagandang Pangalan at Katangian, na walang 
katulad o di-maaring ihambing at walang kagaya sa mga ito. 

8 Ang Allah (i®) ay mayroong 99 na pangalan. Isinalaysay ni Abu Hurayrah: "Ang Allah 
(ife) ay mayroong 99 na pangalan; at sinuman ang naniwala sa kahulugan ng mga nito at 
umasal nang ayon sa mga ito, siya ay makapapasok sa Paraiso; at ang Allah (ife) ay Isa 
(Witr) at Kanyang minamahal ang Witr." Sahih Bukhari, vol 8, Hadith Bilang 419. 


14 



Sinuman ang nag-alay ng anumang uri ng pagsamba sa iba pa 
bukod sa Allah (3fe), siya ay nagkasala ng Kufr , kahit na siya ay 
bumigkas ng Shahaadatain. 

2) Katiyakan (Al-Yaqeen); Ang puso ay nararapat na 
nakatitiyak sa kahulugan ng dalawang Shahaadah. Ang 
katiyakan ay kabaligtaran ng pag-aalinlangan, kaya, walang 
puwang para sa isang Muslim na mag-alinlangan o mag-atubili 
sa kanyang paniniwala. Ang Allah (3i) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Hujuraat, 49:15; 

"Katotohanan, ang tunay na Mananampalataya (Muslim) ay 
yaon lamang na (tapat na) nananalig sa Allah at sa Kanyang 
Sugo, at pagkaraan ay hindi nag-alinlangan bagkus 
nagtanggol (at nakipaglaban) sa Landas ng Allah (Jihad) sa 
pamamagitan ng kanilang yaman at (inihandog ang) sariling 
buhay. Sila yaong tunay na makatotohanan." 

3) Pagtanggap (Al-Qubool); Nararapat na tanggapin ang mga 
patakaran ng Shahaadah nang buong puso at walang itinatakwil 
sa anumang bahagi nito^°. Ang Allah (5fe) ay nagsabi; Qur'an, 
Kabanata, As-Saffaat; 37:35 

"Katotohanan, kapag sila ay pinagsasabihan ng: "La ilaha 
ilia Allah (walang iba pang diyos na dapat sambahin maliban 
sa Allah), umiiral sa kanilang mga sarili ang kapalauan (at 
sila ay nagtatakwil sa katotohanan)." 


^ Kufr. Ito ay pagtakwil sa katotohanan at kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa 
mga haligi ng Islamikong Pananampalataya: ang paniniwala sa Allah(5fe) bilang Nag-iisang 
Diyos na dapat sambahin, ang paniniwala sa Kanyang mga Anghel, ang paniniwala sa 
Kanyang mga Sugo at Propeta, ang paniniwala sa mga Kasulatan o Kapahayagan, ang 
paniniwala sa Araw ng Pagkabuhay Midi o Paghuhukom, at ang paniniwala sa Qadar 
(Tadhana). Ang isang tao na nagkasala ng Kufr ay tinatawag na Kafir (o sa 
pangmaramihang bilang: Kafirun o Kuffar) 

Hindi sapat na malaman at paniwalaan ng isang tao nang may Katiyakan ang 
Shahaadah. Bagkus, ito ay nararapat niyang tanggapin sa pamamagitan ng pagbigkas nito, 
at tanggapin niya na siya ay nagnanais na maging isang tunay na Muslim. 


15 



4) Pagsuko at Pagtalima (Al-Inquiad); ito ay pagsunod, 
pagsasagawa at pagsasakatuparan ng lahat ng tungkuling 
hinihingi at kinakailangan ng Shahaadah^^. Ang isang tao ay 
nararapat na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah (5fe) at 
umiwas sa mga ipinagbabawal. Ang Allah (5fe) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Lukman, 31:22; 

"At sinuman ang ganap na isinuko ang sarili sa Allah 
samantalang siya ay Muhsin^^ (gumagawa ng kabutihan) 
magkagayon, kanyang tinanganan ang pinakamatibay na 
hawakan (ang La ilaha ill-Allah). At sa Allah ang pagbabalik 
ng lahat ng bagay tungo sa pagpapasiya (sa lahat ng 
pangyayari)." 

5) Makatotohanan (As-Sidq); nararapat na makatotohanan at 
dalisay ang pagpapahayag ng Shahaadah‘^. Ang Allah (iSi) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Fath, 48:11; 

"... Sila ay nagsasabi sa kanilang bibig (lamang) nguni't 
wala (naman) sa kanilang puso...” 

6) Katapatan (Al-Ikhlas); nararapat na iukol ang lahat ng 
pagtitiwala at pagsamba sa Allah (5fe) lamangAng Allah (5fe) 
ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Bayyinah, 98:5; 


Hindi sapat na malaman ng isang tao kung ano ang ibig sabihin ng Shahaadah na may 
katiyakan at ito ay tinanggap at nanumpa ng hayagan. Higit pa dito kinakailangan ang 
kanyang mga gawa at asal ay alinsunod sa mga patakaran ng Shahadaah. 

Muhsin: taong gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, siya ay makatuwiran sa lahat ng 
bagay at ginagawa niya lamang ito para sa Allah (iS^) at alinsunod sa itinuro at 
pamamaraan ng Propeta (|i). Sa iniulat na ito ng Allah (>^), kaalinsabay ang paggawa ng 
kabutihan ng pagtalima o pagsuko. At sa pagkakataon ito lamang naintindihan o 
nakaunawa ng pinagkakatiwalaang pahayag... ang Shahaadah. 

13 Kahit na ang isang tao ay nagpapakita bilang isang matapat (sa panglabas na anyo) ay 
maaaring ang kanyang puso ay taliwas sa kanyang mga ginagawa (bilang kawalan ng 
paniniwala), tulad ng isang mapagkunwari. 

14 Maaaring ang isang tao ay ginagawa ang lahat ng mga alituntunin ng mga naunang 
kondisyon ng Shahadaah, ngunit maaari din siyang sumamba pa sa iba maliban sa AUah 
tulad ng pag-hingi ng tulong sa mga patay at iba pa. Magkagayon, hindi pa dalisay ang 
kanyang pananampalataya sa AUah (Jfe). 


16 



"At sila ay hindi napag-utusan maliban na sila ay sumamba 
(lamang) sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa 
Kanya, maging matuwid at magsagawa ng Salaah 
(pagdarasal), at magbigay ng Zakah (kawanggawa), ito ang 
tunay (at tuwid) na pananampalataya." 

7) Pagmamahal (Al-Mahabba); nararapat na mahalin ang 
Shahaadah at lahat ng pangangailangan nito. Nararapat niyang 
mahalin ang Allah (Jfe), ang Kanyang Sugo {M) at ang Kanyang 
mga mabubuti at matutuwid na alipin. At nararapat niyang 
kapootan ang mga napopoot sa Allah (^) at sa Kanyang Sugo 
{M)- Kailangang higit niyang naisin ang anumang minamahal ng 
Allah (3i) at ng Kanyang (5fe) Sugo (^) kahit na ito ay salungat 
sa kanyang hangarin. Ang Allah (^) ay nagsabi; Qur'an, 
Kabanata At-Tawbah, 9:24; 

"Sabihin: 'Kung ang inyong mga ama, inyong mga anak na 
lalaki, inyong mga kapatid na lalaki, ang inyong mga asawa, 
ang inyong mga kamag-anakan, ang inyong kayamanang 
pinagkitaan, ang inyong kalakal na pinangangambahang 
malugi, ang inyong mga tahanang ikinasisiya ay higit na 
mahalaga sa inyo kaysa sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sa 
pakikipaglaban sa Landas ng Allah, magkagayon, kayo ay 
magsipaghintay hanggang dalhin ng Allah ang kanyang 
Pasiya (parusa). At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga 
taong Fasiq (mapanghimagsik, palasuway sa Allah)." 

Ang Shahaadah ay nag-uutos din na ang Allah (3fe) ang Tanging 
Isa na may karapatang magtakda, maging sa larangan ng 
pagsamba o sa anupamang pangyayari o bagay na ukol sa 
ugnayan ng tao, maging ito man ay pansarili o pangkalahatan. 

Ang mga pagpapairal ng mga batas para sa mga ipinagbabawal o 
ipinapatupad ay kailangang magmumula lamang sa Allah (5fe). 
Ang Sugo {M) ay siyang tagapagpaliwanag at tagapagbigay- 


17 



linaw sa Kanyang (M) mga kautusan. Ang Allah (M) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-Hashr, 59:7; 

"...Kaya't inyong sundin o kunin ang anumang 
itinatagubilin (o ipinag-uutos) sa inyo ng Sugo at anuman 
ang kanyang ipinagbabawal sa inyo, ito ay inyong iwasan..." 


18 



Ang Mga Mabubuting Bunga ng Iman (Paniniwala) 

sa Allah (M) 


1) Ang Kalayaan at Kaligtasan Sa Mating Pagsamba; 

Kapag tinutupad ng isang tao ang mga patakaran ng Shahaadah, 
magiging ligtas siya sa pagsamba sa ibang nilikha at maitutuon 
niya ang lahat ng pagsamba sa Nag-iisang Rabb (ang Allah, 3fe). 
At ito ang mag-aakay sa tao upang maging malaya sa anumang 
uri ng mating pagsamba (Shirk^^). Ang Allah (5fe) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Az-Zumar, 39:38; 

"Sabihin: 'Sabihin mo sa akin kung gayon, ang mga bagay 
na inyong dinadalanginan bukod sa Allah - kung ang Allah 
ay maglayon ng kapinsalaan sa akin, sila ba (na inyong 
dinadalanginan) ay makapag-aalis ng kapinsalaan Niya? O 
kung Siya (Allah) ay maglayon ng ibang Habag sa akin, 
maaari kaya nilang pigilin ang Kanyang Habag? Sabihin: 
“Sapat na para sa akin ang Allah; yaong nananalig 
(nagtitiwala sa Kanya) ay dapat ibigay (nang lubusan) ang 
kanilang pananalig (pagtitiwala)." 

2) Ang Kapanatagan, Kapayapaan Sa Puso, Isip at 
Kaluluwa; Ang Allah (^) ay nagsabi. Qur'an, Kabanata Ar- 
Ra'd, 13:28; 

"Sila na sumasampalataya (sa Kaisahan ng Allah), at sa 
kanilang puso ay nakadarama ng katiwasayan sa pag-aala- 
ala sa Allah, katotohanan, sa pag-aalaala sa Allah, ang mga 
puso ay nakatatagpo ng kapahingahan." 

3) Ang Damdamin Ng Kaligtasan sa pamamagitan ng 
kaalaman na may Isang Mapagbabalingan sa panahon ng 


'5 Shirk. Ito ay pagsamba sa mga diyos-diyosan tulad halimbawa ng mga rebulto, santo at 
Santa, propeta, mga anghel, mga larawan o mga bagay na nasa kalawakan tulad ng araw, 
bituin, at planeta. 


19 



kahirapan, at ito ay walang iba kundi ang Dakilang Rabb 
(Panginoon) ng lahat ng nilalang, ang Nag-iisang Allah (^). 
Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Israa, 17:67; 

"At kung ang panganib ay sumapit sa inyo habang kayo ay 
nasa dagat, yaong inyong mga dinadalanginan bukod sa 
Kanya ay naglalaho sa inyo maliban sa Kanya (ang Allah 
lamang). Datapwa't nang kayo ay Kanyang idaong ng iligtas 
sa kalupaan, kayo ay nagsisitalikod (sa Kanya). At ang tao ay 
lagi nang walang pasasalamat (sa Kanya)." 

4) Ang Damdamin Ng Espirituwal Na Kaligayahan Ng 
Kaluluwa Sa Pagsamba sa Allah (5fe). Ito ay sa dahilan na ang 
hangarin na matamo (ang Jannah) ay hind! maaabot maliban 
pagkaraan ng kamatayan. Kaya naman makikita mong 
nagpupumilit at nagtitiyagang marating ang minimithi sa 
pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, buong puso at buong 
katapatang nagsusumikap na gampanan ang lahat ng gawang 
pagsamba sa Allah (5fe). Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-An-aam, 6: 162-163; 

"Sabihin mo (O Muhammad!); Katotohanan, ang aking 
Salaah, ang aking pag-aalay (bilang pagkatay at paghandog 
ng hay op), ang aking buhay, ang aking kamatayan ay para 
sa Allah lamang, ang Rabb (Panginoon) ng lahat ng mga 
nilalang. Siya ay walang katambal (na iba pa sa pagsamba sa 
Kanya). At dito, ako ay pinag-utusan, at ako ang manguna sa 
mga Muslim." 

5) Ang Patnubay at Tagumpay na ipagkakaloob ng Allah 
(3fe) sa mga taong naniniwala sa Kanya. Ang Allah (5fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata At-Taghaabun, 64:11; 

"... at sinuman ang naniniwala (sumasampalataya) sa Allah, 
pinapatnubayan Niya ang kanyang puso..." 


20 



6) Ang Pagmamahal Sa Mga Gawaing Makatuwiran at 
Makatarungan at ang pagpapalaganap nito sa lipunan. Ang 
Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Zalzalah, 99:7; 

"Kaya’t sinuman ang gumawa ng katiting na timbang ng 
kabutihan^^ ito ay (tiyak na) kanyang matutunghayan." 

Ang Propeta Muhammad {M) ay nagsabi; 

"Katotohanan ang isang umakay sa ibang tao upang 
gumawa ng mabubuting gawain ay tulad ng isang taong 
gumawa ng mismong kabutihan (i.e. makatatanggap siya ng 
katulad na gantimpala). " (Iniulat ni Tirmidhi) 

Ang isang taong may pananampalataya sa Allah {^) ay 
dapat magkaroon din ng paniniwala sa lahat ng bagay na 
Kanyang ipinahayag, ito ay ang mga sumusunod; 

Ang Paniniwala sa Mga Anghel 

Nararapat na paniwalaan na ang mga anghel ay mula sa paglikha 
ng Allah (^); walang sinuman ang nakakaalam sa tunay na 
bilang ng mga ito maliban sa Kanya. Sila ay may sariling 
ginagalawang daigdig mula sa Al Ghaib (di-nakikita). Sila ay 
nilikha ng Allah (^) upang sumamba at sumunod lamang sa 
Kanya at wala silang kakayahang sumuway sa Kanya. Sila ay 
sumusunod at tumutupad sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah (5fe) 
tulad ng pamamahala, pagmamatyag, pangangalaga ng buong 
santinakpan kabilang na rin maging ang lahat ng mga nilikha, na 


Sa Sahih Bukhari, itinala ayon kay Adi na ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: “Matakot sa 
Apoy, kahit sa pamamagitan lamang ng kalahating bahagi ng datiles ay magkawanggawa, at 
kahit man lamang sa pamamagitan ng isang mabuting salita.” At maging sa Sahih Muslim, 
siya (Adi) ay nagsalaysay mula sa Sugo ng Allah (^) na nagsabi: “Huwag maliitin ang 
anumang gawang kabutihan, kahit man ito ay pagbibigay ng inuming tubig sa lalagyan ng 
sinumang humahanap ng maiinuman, o kaya ang pagtanggap sa iyong kapatid na may 
kaaya-ayang (ngiti) sa mukha.” Sahih Muslim vol 4 Hadith Bilang 2026 


21 



ito ay naayon sa kautusan at kapahintulutan ng Allah (3fe). Ang 
Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:172; 

"Kailanman ay hindi magagawang itakwil nang may 
pagmamalaki ng Messiah ang kanyang pagiging isang alipin 
ng Allah, at maging ang mga anghel na malalapit (sa Allah). 
At sinumang magtakwil sa pagsamha sa Kanya (Allah) at 
siya ay magmalaki, magkagayo’y silang lahat ay Kanyang 
titipunin nang sama-sama sa Kanya. 

Ang mga anghel ay gumaganap bilang mga Sugo sa pagitan ng 
Allah (3fe) at ng Kanyang mga Sugo para sa sangkatauhan. Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata, Ash-Shu'araa, 26:193- 
195; 

"Na ihinaha ng isang Pinagkakapuring Ruh (ang Anghel 
Gabriel) sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay 
maging isa sa mga tagapaghahala, sa malinaw na wikang 
arahik.". 

Nilikha ng Allah (3i) ang mga Anghel para mangalaga at 
mangasiwa sa mga ibat-ibang bagay na ipag-uutos sa kanila; Ang 
Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nahl, 16:50; 

"Kinatatakutan nila (ng mga Anghel) ang kanilang Rabb 
(Panginoon) na nasa itaas, at sila ay tumatalima sa hawa't 
ipinag-uutos sa kanila." 


Ang mga Propeta at maging ang mga anghel ay hindi kailanman tinanggihan ang 
pagiging alipin ng AUah (^). Hindi kailanman nila niHsan ang pagsamba sa AUah (iS). Ito 
ay sadyang taliwas sa mga tao ngayon na nagiging suwail at nawawalan ng pasasalamat sa 
Dakilang Lumikha sa kabila ng mga panustos na Kanyang iginagawad sa kanila. Ang lalo 
pang kalapastanganang ginagawa nila ay sumasamba sila sa mga diyus-diyusan katulad ng 
mga idolo, rebulto, buntala, anito, tao, santo, santa, propeta, ispiritu atbp. Ang mga 
ganitong tao ay titipunin ng Allah sa Araw ng Paghuhukom upang litisin. 


22 



Ang mga Anghel ay hindi mga katambal o karibal ng Allah (M) 
sa pagiging Diyos, at hindi sila mga anak ng Allah (^), 
datapwa't nararapat silang igalang at mahalin. Ang Allah (5fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Anbiyaa, 21:26-27; 

"At sila ay nagsipagturing: 'Ang Mahabagin (Allah) ay 
nagkaroon ng anak (na lalaki o mga supling)', Luwalhati sa 
Kanya! Sila (na itinuring nilang mga anak ng Allah, mga 
anghel, si Hesus - anak ni Maria, si Ezra atbp.) ay mga 
mararangal na alipin lamang. Sila ay hindi nangungusap 
hanggang Siya (Allah) ay hindi nakikipag-usap, at sila ay 
gumagawa ay on sa Kanyang pag-uutos." 

Sila ay patuloy na sumasamba at sumusunod sa Allah (5i), lag! 
nang lumuluwalhati at pumupuri sa Kanya (5i). Ang Allah (5fe) 
ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Anbiyaa, 21:20; 

"Sila (ang mga Anghel) ay lumuluwalhati ng Kanyang mga 
Papuri sa gabi at araw, at sila ay hindi nakalilimot o 
nagpapabaya (na gawin ito)." 

Ang mga Anghel ay nilikha mula sa liwanag. Ang Propeta {M) 
ay nagsabi; 

"Ang mga Anghel ay nilikha mula sa liwanag, ang mga 
'Jinn' ay nilikha mula sa apoy na walang usok at si Adan 8SS1 
ay nilikha (tulad ng nakasulat sa Qur'an) mula sa alabok." 

Bagaman sila ay nilikha sa liwanag, sila ay hindi nakikita. Sila 
ay pinagkalooban ng kakayahang mag-ibang anyo tulad ng isang 
tao upang sila ay makita at masaksihan sa ibang pagkakataon. 
Ang Allah (3i) ay nagsabi na si Arkanghel Gabriel*^ (8SS1) ay 


Kung inyong mapapansin, kapag ang Anghel Gabriel ay nasa anyong tao, ang 
pantukoy na ginagamit ay "si" (Si Anghel Gabriel) ngunit kung siya ay nasa kanyang likas 


23 



nagpakita kay Maryam sa anyo ng tao, Qur'an, Kabanata 
Maryam, 19:17-19; 

"At siya ay naglagay ng isang tabing (upang ikubli ang sarili) 
sa kanila, (at) pagkaraan ay Aming ipinadala sa kanya ang 
Ruh (Banal na Espiritu, ang Anghel Gabriel), at ito ay 
lumitaw sa kanyang harapan sa anyo ng isang ganap na tao. 
Kanyang sinabi: ‘Katotohanan! ako’y humihingi ng 
paglingap sa Mahabagin (Al-Rahman) laban sa iyong 
(kasamaan), kung tunay ngang ikaw ay may takot sa Allah. 
Kanyang (ni Gabriel) sinabi: ‘Ako ay isang Sugo lamang ng 
iyong Rabb (Panginoon), (upang ipabatid) sa iyo ang 
pagkakaroon ng isang anak na lalaki bilang bandog." 

Nakita ng Propeta Muhammad (^), ang Anghel Jibreel ij$M) sa 
tunay na anyong paglikha sa kanya. Siya ay mayroong 600 na 
raang pakpak na sakop ang buong alapaap. 

Ipinahayag ng Allah (5fe) ang mga ibang pangalan at mga gawain 
ng mga Angel. Ang isa sa kanila ay ang Anghel Jibreel (8SS1) at 
siya ay naatasan na magbigay ng kapahayagan mula sa Allah 
(M), Qur'an, Kabanata As-Shuaraa, 26:193-194; 

"Na ibinaba ng isang Pinagkakapuring Ruh (ang Anghel 
Gabriel). Sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay 
maging isa sa mga tagapagbabala, sa malinaw na wikang 
arabik." 

Ang Anghel Israafeel ay isang anghel na binigyan ng 
tungkulin upang umihip ng trumpeta sa pagsapit ng takdang 
Araw ng Pagkabuhay Muli at ang Anghel Mikaeel 8SS1 ay 
naitalaga sa pagbantay ng ulan at halamanan. At may inatasang 


na anyo, ang pantukoy na ginagamit ay "ang" (Ang Anghel Gabriel). Ito ay upang bigyan 
ng pagitan o kaibahan ang kanyang kalagayan sa anyong tao o sa likas niyang anyo. 


24 



dalawang Anghel na nagtatala ng mga gawain ng mga tao, ang 
isa ay nagsusulat ng lahat ng mga mabubuting gawain at ang isa 
naman ay nagsusulat ng lahat ng mga kasalanan nito. Ang Allah 
(3fe) ay nagsabi; Qur'an, Kabanata Qaaf, 50:17-18; 

"(Alalahanin!) ang dalawang nagbabantay (tagapagtalang 
mga Anghel), isa ay nakaupo sa kanan at isa sa kaliwa (na 
nakatalaga upang mabatid ang mga gawa at maitala ito). 
Walang isa mang salita na kanyang usalin ang 
makahuhulagpos sa mahigpit na Tagapagbantay (upang 
maitala ito)." 

Ang Anghel ng Kamatayan 8SS1 (Malak-ul-Mawt) ay isang 
Anghel na itinalaga para kumuha sa mga kaluluwa ng mga tao sa 
oras ng kanilang kamatayan. Ang Allah (^) ay nagsabi; Qur'an, 
Kabanata As-Sajdah, 32:11; 

"Sabihin (O Muhammad), ang Anghel ng kamatayan na 
nakatalaga sa inyo ay (walang pagsalang) magtatangan ng 
inyong kaluluwa, at kayo ay muling ibabalik sa inyong Rabb 
(Panginoon)." 

Ang Anghel Maalik 8SS1 ay isang Anghel na itinalaga sa 
pagbabantay ng Impiyerno. Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Az-Zukhruf, 43;77; 

"Sila ay magsisitangis; 'O Maalik (ang Tagapagbantay ng 
Impiyerno)! Hayaan ang iyong Rabb (Panginoon) ay 
magbigay wakas sa amin!' Siya (Maalik) ay magsasabi: 
'Katotohanan, kayo ay mananatili rito magpakailanman!" 

Ang Anghel Ridwan 8^1 ay isang Anghel na itinalaga sa 
pagbabantay ng 'Jannah^^' (Paraiso), at marami pang ibang mga 


Jannah: Ang Paraiso. Ang Walang Hanggang Tahanan na nakalaan lamang para sa mga 
Mananampalataya. 


25 



Anghel na namamahala at nagbabantay sa mga tao. Marami pang 
iba na nakatalaga sa mga likas na gawain. Ang mga iba ay 
nababanggit sa Qur'an at sa Sunnah , datapwa't ang mga iba ay 
hindi binanggit, nguni't tayo ay nararapat na maniwala sa 
kanilang lahat. 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Anghel 

1) Upang ating mauunawaan ang Kadakilaan ng Allah (^), ang 
Kanyang Kapangayarihan at Kakayahan, at ang Kanyang Lubos 
na Kaalaman mula sa kagila-gilalas, kahanga-hanga na Kanyang 
mga nilikha na nagbibigay ng matatag na katibayan o patunay sa 
Kadakilaan ng Tagapaglikha. 

2) Upang malaman ng isang Muslim na may dalawang Anghel 
na nagbabantay sa Kanya at isinusulat ang lahat ng kanyang 
sinasabi at ginagawa. Ito ay nagsisilbing isang patnubay upang 
gumawa ang tao ng mga mabubuting gawa at umiiwas sa lahat 
ng kasalanan maging siya man ay nag-iisa o may kasama sa 
kanyang kinaroroonan. 

3) Upang mailayo ang sarili mula sa mga pamahiin at mga di- 
makatuwirang pabula. 

4) Upang makilala ng isang Muslim ang Habag ng Allah (3fe) sa 
Kanyang mga alipin (mga nilikha) sa dahilang Siya ay nagtalaga 
ng mga Anghel na nagbabantay at nangangalaga sa kapakanan at 
gawain ng mga tao. 


Sunnah: Ang mga kaugalian at pamamaraan ng buhay ni Propeta Muhammad (^). 


26 



Ang Paniniwala sa Mga Banal na Kasulatan ng 

Allah (ig) 

Nararapat paniwalaan na ang Allah (3fe) ay nagpadala ng mga 
Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Kanyang mga Sugo 
upang ihatid ang mensahe sa lahat ng mga tao. Ang mga Aklat 
na ito sa kani-kanilang panahon ay naglalaman ng katotohanan at 
patnubay. Ang lahat ng mga Aklat na ito ay nag-aanyaya sa lahat 
ng tao na kumilala at sumamba lamang sa Nag-iisang Diyos, ang 
Dakilang Allah (^), na Siya ang Tanging Nag-iisang 
Tagapaglikha, ang Nag-iisang Nagmamay-ari, at taglay Niya ang 
lahat ng Magagandang Katangian at Pangalan. Ang Allah (^) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hadeed, 57:25; 

"Tunay na Aming ipinadala ang Aming mga Sugo na may 
dalang maliwanag na mga patunay, at ipinahayag sa kanila 
ang Kasulatan at ang Pamantayan (ng Katarungan) upang 
panatilihin (at ipatupad) ng sangkatauhan ang (diwa ng) 
katarungan..." 

Ang Mga Ibang Banal na Kasulatan ay ang mga sumusunod; 

1) Ang Suhuf (Kalatas) ni Propeta Abraham (8Sil) at ang 
Tawrah (Torah) na ipinahayag kay Propeta Moises (8Sil); Ang 
Qur'an ay nagbigay ng maikling pananaw tungkol sa mga 
kaalaman na naitala ng dalawang kapahayagang ito. Ang Allah 
(5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata, An-Najm, 53:36-42; 

"Hindi ha Niya batid kung ano ang nasa Kasulatan ni 
Moises, at ni Abraham na tumupad (at nagparating) ng lahat 
(ng mga ipinag-utos ng Allah sa kanya), na nagtatagubilin na 
walang sinuman ang maaaring magdala ng pasanin ng iba 
(kasalanan ng iba), na ang tao ay walang mapapakinabang 


27 



maliban lamang sa kanyang pinagsusumikapan (na mabuti o 
masama); at ang (bunga) ng kanyang pagsisikap (mga gawa) 
ay malalantad, Kaya't siya ay gagantihan nang ganap sa 
pinakamainam na kabayaran; at sa iyong Rabb (Panginoon) 
ang lay on at pagbabalik ng lahat." 

2) Ang Tawrah; ito ay isang sagradong Aklat na ipinahayag 
kay Propeta Moises (8®)!). Ang Allah (3i) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Maa'idah, 5:44; 

"Katotohanan, ipinadala Namin ang Tawrat (Torah) kay 
Musa, na matatagpuan roon ang patnubay at ang liwanag na 
siyang ginawang batayan ng paghatol sa mga Hudyo ng mga 
Propetang tumalima sa Kalooban ng Allah. At ang mga 
Rabbi at mga pari (ay naghatol din para sa mga Hudyo ng 
batay sa (Batas ng) Tawrat pagkaraan ng mga Propeta 
sapagka't sa kanila ipinagkatiwala ang pangangalaga sa 
Aklat ng Allah at sila ang naging mga saksi niyaon. 
Samakatuwid, huwag matakot sa mga tao kundi matakot sa 
Akin (kayong mga Hudyo) at huwag kalakalin (ipagpalit) 
ang Aking mga Talata para lamang sa kaaba-abang halaga. 
At sinuman ang hindi humatol ayon sa ipinahayag ng Allah, 
sila ang Kafirun^\ " 

3) Ang 'Zaboor' (Psalmo): ay ang Aklat na ipinahayag kay 
Dawood (David) (3SSi). Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata 4:163; 

"... at kay Dawood (David) ay Aming ipinagkaloob ang 
Zaboor (Psalmo)." 


21 Kafirun- Sa pananaw ng Islam, ang “Kafir” (isahan) ay may isang kahulugan, yaong 
taong tumatanggi at nagtatakwil sa katotohanan. Kaya, ang Kafirun o Kuffar (maramihan) 
ay mga taong walang paniniwala, pananampalataya, at pananalig sa AUah (iS%) at sa mga 
Batas na ipinahayag Niya. Sila ay mga taong nagtakwil sa Kaisahan ng AUah, hindi 
kumikilala sa Allah bilang Tanging Isang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ang 
Pagsamba, at hindi dnanggap ang Kapahayagan ng Qur’an at pinabulaanan ang pagiging 
tunay na Propeta ni Propeta Muhammad (M)- 


28 



4) Ang Injeel (Ebanghelyo): ay isang sagradong Aklat na 
ipinahayag kay 'Eisaa' (Hesus) (8SS1). Ang Allah (^) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata, Al-Maaidah, 5:46; 

"At sa kanilang yapak ay Aming isinugo si Hesus, ang anak 
ni Maria, na nagpapatunay sa Torah (mga Batas) na 
dumating nang una pa sa kanya, at Aming ipinagkaloob sa 
kanya ang Injeel (Ebanghelyo), na naririto ang patnubay at 
liwanag at pagpapatunay sa Torah (mga batas) na dumating 
bago pa rito, isang patnubay at paala-ala sa mga Muttaqi^^." 

Ang isang Muslim ay nararapat na maniwala sa lahat ng mga 
nabanggit na Banal na Kapahayagan. Dapat tayong maniwala na 
ang mga aklat na ito ay nagmula sa Allah (3fe). Hindi 
ipinahihintulot para sa sinumang Muslim na sumunod sa mga 
batas nito, sapagka't ang mga aklat na ito ay ipinahayag sa 
partikular na pamayanan o mamamayan at partikular na panahon. 
Bukod pa sa katotohanan na ang mga naunang kapahayagan ay 
wala na sa kani-kanilang orihinal na pagkakapahayag. 

Ang Banal na Qur'an ay nagpaliwanag na ang ibang aral ay 
matatagpuan sa Tawrah at Injeel tulad ng pagdating ni Propeta 
Muhammad. Ito ay nakatala rin sa Qur'an, Kabanata Al-A'raaf 
7:156-157; 

"... ang Aking Habag ay laganap sa lahat ng bagay. Na (ang 
Habag ay) Aking itatakda para sa mga Muttaqi, at 


22 A1 Muttaqun (pang-maramihan) o Muttaqi (isahan) - sila ang mga banal na tao na 
umiiwas sa kasalanang Shirk (pagsamba sa mga nilikhang bagay maging ito man ay anghel, 
propeta, rebulto, imahen, bituin, at iba pang ginagawang diyos). Ang Muttaqun ay 
larawan ng tunay na nananampalataya sa Nag-iisang Diyos. Sila ay larawan ng kabutihan sa 
lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Ang kanilang pag-uugali, kilos, pananalita, 
kalooban at kaisipan ay malilinis. Sila ay mga tapat na nananampalataya sa Allah na 
handang ipagkaloob ang kanilang buhay, yaman at panahon upang ipagtanggol ang 
kanilang pinagpalang relihiyon. Sila ang mga taong walang kinatatakutan maliban ang 
Diyos na Lumikha sa lahat-ang Allah (^.) 


29 



nagbibigay ng Zakah; at yaong naniniwala sa Aming Ayat^^; 
Yaong naging masunurin sa Sugo, ang Propeta na hindi 
marunong bumasa at sumulat na kanilang matatagpuang 
nakasulat sa kanila sa Tawrat at sa Injeel (Ebanghelyo- siya 
ay nag-uutos sa kanila ng Maruf (lahat ng uri ng kabutihan) 
at nagbabawal sa kanila ng Munkar (lahat ng uri ng 
kasamaan), kanyang ipinahintulot sa kanila bilang marapat 
ang mga bagay na Tayyibat (mabuti at pinahihintulutan) at 
nagbabawal sa kanila ang mga bagay na Khaba'ith (masama 
at di-pinahintuluan) bilang di-marapat, sila ay kanyang 
pinalaya sa anumang hirap na pasanin (ng kasunduan ng 
angkan ni Israel sa Allah) at mula sa mga sakal (o tanikala) 
na nakagapos sa kanila. Kaya, maniwala sa kanya (kay 
Muhammad), at sundin ang liwanag (ng Qur'an) na 
ipinahayag sa kanya, at (sa gayon) sila yaong 
magsisitagumpay.” 

5) Ang Banal na Qur'an; ang isang Muslim ay nararapat na 
panghawakan ang paniniwala hinggil dito tulad ng mga 
sumusunod; 

a) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay Salita ng 

Allah (5fe) na ipinahayag kay Propeta Muhammad (^) sa 
pamamagitan ng Anghel Jibreel (8SS1) sa malinaw na wikang 


23 Ayat-ito ay isang salita sa wikang arabik na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, 
kapahayagan, aral batas, at babala na ipinahihiwatig ng Allah QM) sa tao upang magkaroon 
ng pagkakataong mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng eras. Maraming mga 
palatandaan o tanda na maaaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na 
nagbibigay pahiwatig na mayroong isang Makapangyarihang Diyos na dapat nating pag- 
ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral na isinasalaysay sa atin 
upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan 
at batas naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga Propeta at 
Sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng Isang Diyos na 
Siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon 
makamtan ng bawa’t tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at ang mga 
babala upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong 
buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng Impiyerno. 


30 



Arabik. Ang Allah (3i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata As- 
Shu'araa, 26: 193-195; 

"Na ibinaba ng isang Pinagkakapuring Ruh (ang Anghel 
Gabriel). Sa iyong puso (O Muhammad) upang ikaw ay 
maging isa sa mga tagapagbabala, sa malinaw na wikang 
arabik." 

b) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay Huling 
Kapahayagan na nagpapatunay sa mga naunang mga Banal na 
Aklat o Kapahayagan na naglalaman ng mensahe tungkol sa 
Kaisahan ng Allah (0) at ang mga nakatalagang tungkulin sa 
pagsamba at pagtalima sa Kanya (5fe). Na ang lahat ng mga 
naunang kapahayagan ay pinawalang-bisa ng Qur'an. Ang Allah 
{0 ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Imraan, 3:3-4; 

"Siya ang nagpahayag sa iyo (O Muhammad) ng Aklat (ang 
Qur’an) nang makatotohanan, na nagpapatunay sa anumang 
(ipinahayag na mga Kasulatang) nauna dito. At ipinahayag 
din Niya ang Tawrah (Torah) at ang Injeel (Ebanghelyo). 
Noong una^", bilang patnubay sa sangkatauhan. At Kanyang 
ipinahayag ang Furqan ([ang pamantayan] ng paghatol sa 
pagitan ng katotohanan at kamalian). Tunay nga, yaong mga 
taong nagtatakwil sa Ayat (mga tanda, kapahayagan, babala 
at aral) ng Allah, sa kanila (ay ipalalasap) ang masidhing 
parusa; at ang Allah ay Ganap na Makapangyarihan, ang 
Ganap na Nakapangyayaring magpataw ng parusa." 

c) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay naglalaman 
ng lahat ng Banal na Batas. Ang Allah {0 ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Maaidah, 5:3; 


Noong una, bilang patnubay sa sangkatauhan (sa panahong yaon), ipinahayag ang 
Tawrat ni Moises (j^l) at ang Injeel ni Issa (Hesus, 3S@I) at pagkaraan nito, dumating ang 
Qur’an bilang huHng patnubay ng Allah (5fe) sa buong sangkatauhan. Kaya, ang Qur’an ay 
tinawag ding Furqan sapagka't ito ang nagsisilbing pamantayan o saligan sa pagitan ng 
katotohanan at kamalian. 


31 



"....Sa araw na ito, Aking ginawang ganap ang inyong 
relihiyon para sa inyo, Aking ginawang lubos ang pagpapala 
sa inyo at pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong 
relihiyon." 

d) Kinakailangang maniwala na ang Qur'an ay ipinahayag 
para sa Sangkatauhan at hindi lamang sa mga partikular na bansa 
tulad ng mga naunang rebelasyon. Ang Allah, (M) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Saba, 34:28; 

"At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin isinugo maliban 
bilang Tagapaghatid ng Magagandang Balita at 
Tagapagbabala sa lahat ng Sangkatauhan, subali't 
karamihan sa tao ay hindi nakababatid (nito)." 

e) Kinakailangang paniwalaan na pinangangalagaan ng 
Allah (M) ang Qur'an sa lahat ng uri ng paninira laban sa 
pagdaragdag o pagbabawas at pagpapalit o pagbabago ng mga 
salita nito. Ang Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hijr, 
15:9; 

"Katotohanang Kami; (at) Kami ang nagpanaog ng Dhikr 
(ang Qur'an bilang paalala) at buong katiyakan na ito ay 
Aming pangangalagaan laban sa katiwalian." 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Banal 
na Kasulatan ng Allah {M}', 

1) Ang lubos na mauunawaan ang Habag at pagmamahal ng 
Allah (iSi) para sa Kanyang mga alipin; sapagka't ipinahayag 
Niya ang mga Banal na Kasulatan nagpapatnubay sa kanila sa 
Landas na maghahatid sa Kanyang Kasiyahan. Hindi Niya 
hinayaang mabulid ang tao sa dilim ng kasamaan at iniligtas tayo 
sa bitag ng Satanas'^^ o maligaw sa mga sariling pithaya o 
mithiin. 


25 Shaytaan; Satanas: Siya ay isang Jinn na tinawag na Iblees. Siya ay sumuway sa 
kagustuhan ng Allah para magpatirapa sa harap ni Adan (^^), na dahil sa kanyang di- 


32 




2) Sa pamamagitan ng Banal na Kapahayagan ay lubos na 
mauunawaan ng isang Muslim ang walang hanggang 
Karunungan ng Allah (3i) sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
mga batas na angkop sa mga partikular na pamayanan at akma 
sa kalagayan at mga pangangailangan ng tao sa lahat ng 
panahon. 

3) Sa pamamagitan ng mga Banal na Kasulatan ay tuwirang 
makilala ang mga matatapat at tunay na Mananampalataya at ang 
kaibahan nila sa mga di-muslim. Isang tungkulin sa mga 
naniniwala sa Kanyang Banal na Aklat na pag-aralan at 
maniwala sa mga ibang Banal na Kapahayagan. 

4) Madagdagan ang mga mabubuting gawa ng mga 
Mananampalataya sapagka't ang sinumang naniniwala sa 
Kanyang Aklat at sa mga naunang Aklat ay makatatanggap ng 
gantimpala nang higit sa isa. Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Qasas, 28:52-54; 

"Yaong sa kanila ay Aming ipinagkaloob ang Kasulatan (ang 
Tawrah at Injeel) bago pa man ito, sila ay naniwala (sa 
Qur'an). At nang ito ay bigkasin sa kanila, sila ay nagsabing: 
"Kami ay naniniwala rito. Tunay nga na ito ay katotohanan 
mula sa aming Rabb (Panginoon). Katiyakan na kahit noon 
pa man kami ay nabibilang sa mga Muslim (na sumusuko ng 
mga sarili sa Allah sa Islam (tulad ni Abdullah bin Salam at 
Salman Farsi). Sa kanila ay ipagkakaloob ang dalawang 
gantimpala sapagka't sila ay matiisin, at umiiwas sa 
kasamaan (sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan), at 
gumugugol (sa kawanggawa) mula sa anumang bagay na 
ipinagkaloob sa kanila." 


pagtalima siya ay isinumpa magpakailanman. Sa pagkakataong yaon, siya ay humingi ng 
palugit sa Allah (Jfe) at nabigyan siya ng pagkakataon para gawin ang lahat ng makakayang 
hikayatin ang mga tao at maisama niya sila sa Impiyerno. 


33 



Ang Paniniwala sa Mga Propeta at Sugo ng Allah (^) 

Dapat maniwala bilang Muslim na ang Allah (3fe) ay pumili ng 
mga mabubuting tao mula sa Upon ng sangkatauhan bilang mga 
Propeta at Sugo na Kanyang ipinadala sa lahat ng nilikha upang 
magdala ng partikular na batas; upang sambahin at tumalima sa 
Allah (M), at magtatag ng Kanyang Relihiyon at mapanatili ang 
Kanyang Kaisahan (Tawheed). Ipinag-utos sa mga Propeta na 
ipahayag ang Kanyang mensahe sa sangkatauhan upang walang 
maipangangatuwiran laban sa Allah (M) o walang maibibigay 
ng dahilan sa di-pagsunod pagkaraang naipadala ang mga Sugo. 
Sila ay nagagalak sa pagtalima sa Allah (^) at sa Kanyang 
Paraiso na nakalaan para sa mga taong may paniniwala dito at sa 
mga kautusan o aral. Sila ay ipinadala bilang tagapagbabala , at 
nagbigay ng mahigpit na babala sa Poot ng Allah (^) at sa 
Kayang Parusa na nakalaan sa mga taong hindi naniniwala sa 
mga ito at sa mga kautusan o aral. Ang Allah (3%) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-An'aam, 6:48-49; 

"At hindi kami magpapadala ng mga Sugo maliban bilang 
tagapaghatid ng Magagandang Balita at bilang 
Tagapagbabala. Kaya, sinuman ang naniniwala at 
gumagawa ng gawang matuwid, sa kanila ay walang 
(mararanasang) pangamba, o (madaramang kalungkutan). 
Subali't yaong nagsipagtakwil sa Aming mga Ay at (aral, 
tanda o babala, at kapahayagan), ang parusa ay darating sa 
kanila nang dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya 
(sa kanilang pagtakwil sa Mensahe ni Muhammad, M)” 


Hindi nila maikatuwiran at sabihin na: 

"...O anting Rubb (Panginoon)! Bakit hindi Kayo nagsugo sa amin ng isang Sugo? 
Disin sana'y susundin naming ang Inyong Ayat (mga Talata ng Qur'an) at 
mapapabilang kami sa mga sumasampalataya!" (Qur'an, Kabanata Al-Qasas, 
28 : 47 ) 


34 



Maraming isinugong mga Propeta at Sugo, nguni't walang 
sinumang nakakaalam sa kanilang bilang kundi ang Allah (^). 
Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Ghaafir, 40:78; 

"At tunay nga, na Aming ipinadala ang mga Sugo nang una 
pa sa iyo (O, Muhammad): ang ilan sa kanila ay Aming 
ibinalita ang kanilang kasaysayan sa iyo. At ang iba sa kanila 
ay hindi Namin ibinalita ang kanilang kasaysayan..." 

Nararapat paniwalaan na ang lahat ng Propeta at Sugo ay likas na 
tao at hindi sila hihigit pa sa karaniwang tao. Kung mayroon man 
silang mga himalang ginawa, ito ay nasa kapahintulutan ng 
Dakilang Allah (3&). Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Anbiyaa, 21:7-8; 

"At hindi Kami nagsugo bago pa man sa iyo (O Muhammad) 
maliban na sila ay mga taong katulad mo na Aming 
pinagpahayagan. Kaya, tanungin mo ang mga mamamayang 
pinagkalooban ng babala kung ito ay hindi ninyo nababatid. 
At hindi Namin sila (mga Sugo) nilikha na may katawang 
hindi kumakain, o di kaya sila ay walang mga kamatayan." 

Wala silang katangian na tulad ng mga likas na Katangian ng 
Allah (3i). Ang mga ito ay hindi makapagbigay ng anumang 
pakinabang o kabutihan at hindi makapagdudulot ng anumang 
kapinsalaan. Hindi sila makapamahala ng kahit na ano sa buong 
sansinuklob o kahit na anong ibig nilang gawin na ikasisiya nila 
sa mga ito. Wala silang magagawa kung hindi ipahihintulot ng 
Allah (M) na mangyari ang anumang bagay. Ang Allah (^) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-A'raaf, 7:188; 

"Sabihin mo (O Muhammad) "Ako ay walang 
kapangyarihan upang ito ay makapagdulot ng kabutihan o 
kapinsalaan sa aking sarili maliban sa kapahintulutan ng 
Allah. Kung ako man ay mayroong kaalaman tungkol sa Al- 
Ghaib, marahil ako ay naglaan para sa aking sarili nang 
masaganang yaman, at marahil walang anumang kasamaan 


35 



ang maaaring sumaling sa akin. (Subali't, ang katotohanan 
nito) Ako ay isa lamang tapapagbabala, at isang 
tagapaghatid ng Magagandang Balita para sa mga taong 
nananampalataya. ...''' 

Kung ang isang tao ay naniniwala lamang sa ilan at hindi 
pinaniniwalaan ang lahat ng Sugo at Propeta, siya ay nagkasala 
ng 'Kufr" (kawalan ng pananampalataya) at siya ay itinuturing 
bilang isang taong lumisan sa relihiyon ng Islam. Ang Allah (5fe) 
ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:150-151; 

"Katotohanan, yaong mga hindi nananampalataya sa Allah 
at sa Kanyang mga Sugo at nagnanais magbigay ng 
pagtatangi sa Allah at ng Kanyang mga Sugo na 
nagsasabing; “Kami ay naniniwala sa ilan (sa mga Sugo) 
subali’t tinatanggihan (namin) ang iba,” at (sila’y) 
nagnanais tumahak sa pagitang landas (ng paniniwala at 
kawalan ng paniniwala).^^ Ang katotohana’y sila ay hindi 
(tunay na) mga Mananampalataya. At Aming inihanda sa 
mga Kafirun ang isang kahiya-hiyang parusa. 

5. Kabilang sa Upon ng mga Sugo ay ang mga tinatawag na 
"Ulul-A'zam” o sila ang mga may 'Matibay na Kalooban'. Sila 
yaong mga matatag na Sugo sa kanilang mga mamamayan na 


Ito ay isang babala sa mga mga Hudyo at Kristiyano, na tinaguriang “Angkan (na 
pinagkalooban) ng Kasulatan” sa Banal na Qur’an. Sila’y naniniwala sa ilang Propeta at 
tinatanggihan ang iba. Ang mga Hudyo ay naniniwala sa mga Propeta maliban lamang kay 
Hesus Q&) at Muhammad (M) Ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa mga Propeta 
subali’t kanilang itinatakwil ang panghuli sa mga Sugo at Propeta na si Muhammad (^). 
Sinumang magtakwil kahit sa isa lamang sa mga Propeta ng Allah ay katunayang hindi 
naniniwala sa kanilang lahat, sapagka’t isang kinakailangan sa sangkatauhan ang maniwala 
sa lahat ng Propeta at Sugong ipinadala ng Dakilang Lumikha — Allah, Sinumang 
magtakwil sa isa man sa mga Propeta dahil sa inggit, pagkiling at personal na kapritso, 
ipinakikita lamang niya na ang kanyang paniniwala sa ibang Propeta ay hindi totoo bagkus 
isang gawaing sumusunod lamang sa pagnanais at kapritso. Ang susunod na talata’y 
matutunghayan na sila’y hindi tunay na Mananampalataya at dahil dito’y ang kanilang 
kahihitnatnan ay Impiyerno. 


36 



may katapatan at katiyagaan sa kanilang layunin. Kabilang sa 
hanay na ito sina Noah (Nuh), Ibraheem (Abraham), Musaa 
(Moises), Eisaa (Hesus) at si Muhammad, nawa'y purihin at 
itampok ng Allah (^) ang pagbanggit sa kanila at sila ay iligtas 
at maging ang kanilang pamilya sa anumang pagkukulang at 
pangalagaan sila mula sa anumang kasamaan'. 

Ang unang sugo sa mga ito ay si Noah (8^1). Ang Allah (^) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata An Nisaa, 4:163; 

"Katotohanan, Aming ipinadala ang Kapahayagan sa iyo 
(O Muhammad^) katulad ng Aming pagpapadala ng 
kapahayagan kay Nuh (Noah) at sa mga Propeta pagkaraan 
niya. Amin (ding) ipinadala ang Kapahayagan kina 
Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isaak), Ya’qub (Hakob), at Al- 
Asbat [ang mga supling ng labindalawang anak ni Hakob], 
Eissa (Hesus), Ayyub (Job), Yunus (Jonah), Harun (Aaron), 
at Sulaiman (Solomon); at kay Dawud (David) ay Aming 
ibinigay ang Zabur (Psalmo)." 

Si Muhammad (^) ay siyang sagka at panghuling sugo at wala 
nang sugo na darating pa pagkaraan niya {M) hanggang sa 
Ruling Sandali. Ang Allah (5i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Ahzaab, 33:40; 

"Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga 
kalalakihan, nguni't Siya ang Sugo ng Allah at hub sa 
(kawing ng) mga Propeta. At ang Allah ang lagi nang Ganap 
na Maalam sa bawa't bagay." 

Ang relihiyon ni Propeta Muhammad (^) ay ang katipunan o 
kabuuan ng mensahe ng Allah (5fe) para sa sangkatauhan, at ito 
ang nagpawalang-bisa sa mga naunang mga relihiyon. Ito ang 
ganap at pinakahuling relihiyon ng katotohanan na nararapat 
sundin at ito ay mamamalagi hanggang sa Ruling Sandali. 


37 



Sino si Propeta Muhammad (^)? 


28 

Ang kanyang buong pangalan ay Muhammad bin Abdullah bin 
Abdul-Muttalib bin Haashim (^), at ang kanyang 'kunyah' ay 
Abdul-Qaasim. Siya ay mula sa tribu ng Qureish na ang mga 
ninuno ay nagmula kay 'Adnaan'. Si 'Adnaan' (3S§1) ay mula sa 
mga anak ni Ismael 0^\), ang Propeta ng Allah at anak ni 
Abraham (8SS1), ang 'Khaleel'^^ ng Allah (5fe). Ang Propeta ( 0 ) ay 
nagsabi; 

"Katotohanang hinirang ng Allah ang tribu ng Kinaanah 
nang high kaysa ibang tribu ng mga Anak ni Ismaael; Pinili 
Niya ang Quraish nang higit mula sa tribu ng Kinaanah; at 
pinili Niya ang Banu Haashim higit kaysa sa mga ibang 
angkan ng Quraish', at hinirang Niya ako mula sa Banu 
Haashim. ” (Iniulat ni Imam Muslim) 

Natanggap niya {0) ang unang rebelasyon mula sa Allah {0>) 
noong siya ay may apat-napung taong gulang at siya {0) ay 
nanirahan ng labing tatlong taon sa Makkah sa pagpapalaganap 
ng Kaisahan (Tawheed) ng Allah (3i). Pagkaraan, nang siya ay 
humayo at nag-ibang bayan patungong Madeenah at siya ay 
nagpalaganap ng Islam sa mga naninirahan doon at ito ay 
kanilang tinanggap nang buong puso. At doon ipinahayag ang 
kabuuan ng pagbabatas (ang Qur'an). Nasakop niya {0 ang 
Makkah pagkaraan ng walong taon ng kanyang pag-likas sa 
Madeenah at siya {0 ay namatay sa gulang na animnaput-tatlo, 
matapos na maipahayag sa kanya ang kabuuan ng Qur'an. Ang 
buong pagbabatas ng relihiyon ay ipinahayag nang ganap na 
walang kakulangan, at tinanggap ang Islam ng lahat ng mga 
Arabo. 


Bin (pi.) Banu: 'ang anak ni...' o (pi.) 'ang mga anak ni...' 
25* Kunyah: (palayaw) 

3“ Khaleel: ang hinirang na mahal ng Allah (.3®). 


38 



Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Sugo at 
Propeta 

1) Ating lubos na mauunawaan ang habag at pagmamahal ng 
Allah (3fe) para sa Kanyang mga alipin, sa dahilang nagpadala 
Siya (^) ng mga Sugo at Propeta upang ipaghayag ang Kanyang 
Relihiyon at sila ay nagbigay ng tunay na halimbawa kung 
papaano isakatuparan ang tamang pamumuhay bilang alipin at 
kung paano ipalaganap ang katotohanan ng kanilang mensahe. 

2) Ating lubos na makikilala ang mga tapat at tunay na 
Mananampalataya mula sa ibat-ibang paniniwala sa dahilang 
tungkulin ng bawa't Mananampalataya na pag-aralan at 
maniwala sa mga ibang Propeta at Sugo na nakatala sa kanilang 
mga aklat. 

3) Ating paniwalaan ang kani-kanilang Propeta at Sugo tulad 
ng paniniwala natin sa huling dumating na Propeta at Sugo ng 
Allah {M) na si Muhammad (Nawa'y purihin at itampok ng Allah 
(5fe) ang pagbanggit sa kanya) at silang yumakap sa Islam ay 
makatatanggap ng dalawang gantimpala. 


39 



Ang Paniniwala sa Ruling Araw 


Nararapat paniwalaan na ang buhay sa mundong ito ay may 
hangganan o may katapusan. Ang Allah (5fe) ay nagsabi; Qur'an, 
Kabanata Ar-Rahmaan, 55:26; 

"Ang lahat ng anumang naririto (nasa kalupaan) ay 
maglalaho." 

Kapag naisin ng Allah (^) na ang mundong ito ay magwakas, 
ipag-uutos ng Allah (M) sa Anghel Israafeel (8SS1) na kanyang 
hipan ang tambuli o trumpeta. Magkagayon, ang lahat ay 
mamamatay. Pagkatapos ay Kanyang ipag-uutos na kanyang 
muling hipan ito, at ang lahat ng tao mula sa kanilang libingan ay 
bubuhaying mull sa mismong sariling katawan, mula sa 
kapanahunan ni Adan (8SS1). Ang Allah (iM) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Az-Zumar, 39:68; 

"At kung ang Tambuli ay hihipan, at lahat ng nasa mga 
kalangitan at lahat ng nasa kalupaan ay maglalaho, maliban 
sa kanya na ninais ng Allah. At muling hihipan sa ikalawang 
pagkakataon, at pagmasdan! Sila ay magsisitindig, na 
nakatitig (naghihintay)." 

Ang Iman (paniniwala) sa Huling Araw ay kinabibilangan ng 
paniniwala sa lahat ng bagay na ipinabatid ng Allah (5fe) at ng 
Kanyang Sugo (^) sa atin. Ang mga bagay na ito ay binubuo ng 
mga sumusunod; 

1) Ang Paniniwala Sa Buhay Sa 'Barzakh'\ ito ay 

magsisimula sa oras ng kamatayan ng tao hanggang sa Huling 
Araw na ang Takdang Oras ay magaganap. Sa panahong nasa 
Barzakh, ang isang mabuting Mananampalataya ay mabubuhay 
sa gitna ng kaligayahan at kasiyahan, samantalang ang mga 


40 



walang pananampalataya ay mapaparusahan. Ang Allah (3fe) ay 
nagsabi, Qur'an; Kabanata Al-Ghaafir, 40:46; 

"Sa Apoy, sila ay isasalab dito, umaga at hapon. At sa Araw 
na yaon kapag ang (Takdang) Oras ay inihudyat na (ito ay 
sasabihin sa mga anghel): “Ilagay ninyo ang mga 
mamamayan ni Fir’awn (Paraon) sa pinakamahapding 
parusa.^^” 

2) Ang Paniniwala Sa Pagkabuhay Muli. Ito ang araw na 
bubuhaying muli ng Allah (5fe) ang lahat ng kanyang mga 
nilikha, na walang saplot sa katawan, nakayapak at hindi tuli. 
Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata At-Taghaabun 
64:7; 

"Silang Kafirun ay nag-aakala na sila ay bind! bubuhaying 
muli (sa Araw ng Paghuhukom). “Sabihin mo (O 
Muhammad) ako ay sumusumpa sa aking Rabb (Panginoon), 
na katiyakang kayo ay bubuhaying muli: at pagkaraan, sa 
inyo ay ipagbibigay-alam ang anumang inyong ginawa at 
yaon ay sadyang napakadali sa Allah.” 

3) Ang Paniniwala Sa Araw Ng Pagtitipon. Ang lahat ng 
nilikha ay titipunin ng Allah (^) para sa pagsusulit. Ang Allah 
(3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Kahf, 18:47; 

"At (alalahanin) ang Araw na Aming papangyarihin na ang 
kabundukan ay gumuho (na tulad ng lumulutang na 
alikabok), at inyong makikita ang kalupaan na tulad ng 


31 Irinala ni Imam Ahmad (4t) na isinalaysay ni Ibn ‘Umar na sinabi ng Sugo ng Allah, 
(^) na: “Kapag ang isang tao ay namatay, ipakikita sa kanya ang kanyang kalagayan (sa 
Paraiso o sa Impiyerno) umaga at gabi; kung siya ay kabilang sa mga tao ng Paraiso, 
samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa Paraiso, at kung siya ay kabilang sa Impiyerno, 
samakatuwid, siya ay isa sa kabilang sa Impiyerno. Ito ang sasabihin sa kanila, “ito ang 
inyong magiging kalalagyan hanggang kayo ay ibabangong sa Araw ng Pagkabuhay Muli.” 
Ahmad 2:114, Muslim 4:2199, Tafsir Ibn Kathir vol 8 pahina bilang 485. 


41 



pinatag na lupa, at sila ay Aming titipunin nang sama-sama 
upang walang maiwan kahit ni isa." 

4) Ang Paniniwala Na Ang Tao Ay lhaharap Sa Allah (^) 
Na Magkakahanay. Ang Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Kahf, 18:48; 

"At sila ay ihaharap sa iyong Rabb (Panginoon) sa mga 
hanay, (at ang Allah ay magpapahayag); 'Ngayon, 
katotohanang kayo ay dumating sa Amin na tulad nang 
unang paglikha Namin sa inyo..." 

5) Ang Paniniwala Na Bawa't Bahagi Ng Katawan ng Tao 
Ay Sasaksi Sa Kanyang Sariling Gawa. Ang Allah (M) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Fussilat, 41:20-22; 

"Hanggang, kung kanilang marating ito (ang Apoy ng 
Impiyerno) ang kanilang mga pandinig (tainga) at ang 
kanilang mga mata, at ang kanilang mga halat ay sasaksi 
lahan sa kanila hinggil sa anumang kanilang palagiang 
ginagawa. At sila ay mangungusap sa kanilang sariling 
halat, “Bakit kayo sumasaksi lahan sa amin ? Sila (mga halat 
nila) ay magsasalita: “Sapagka't pinapangyari ng Allah na 
kami ay magsalita tulad ng lahat ng hagay na pinapangyari 
Niyang (magkaroon ng kakayahang) magsalita: At Siya ang 
lumikha sa inyo (sa unang pagkakataon) at sa Kanya (rin), 
kayo ay ginawang manumhalik. At hindi lamang ninyo 
ninais na itago ang inyong mga sarili (sa mundo), haka ang 
inyong mga tainga, at mga mata, at ang inyong mga halat ay 
sumaksi lahan sa inyo; suhali’t inyong inaakala na hindi 
gaano nahahatid ng Allah ang lahat ng inyong mga gawa." 

6) Ang Paniniwala Sa Pagtatanong. Ang Allah (5fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata As-Saaffaat, 37:24-26; 


42 



"Nguni't, sila ay patigilin, katotohanan, sila ay tatanungin: 
Ano ang nangyayari sa inyo? Bakit hindi kayo magtulungan 
sa isa’t isa (na tulad ng ginagawa ninyo noon sa mundo)?” 
Ahh, nguni't, sa Araw na yaon, sila ay mangayuyupapa." 

7) Ang Paniniwala Sa Siraat ('Tulay'), na ang lahat ay tatawid 
sa ibabaw nito. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata 
Maryam, 19:71; 

"At walang sinuman sa inyo ang hindi magdaraan (tatawid) 
sa ibabaw nito (Impiyerno); ito ay nasa kapasiyahan ng 
iyong Rabb (Panginoon), itinakda na kapasiyahan ng iyong 
Rabb (Panginoon) na marapat matupad." 

8) Ang Paniniwala Sa Timbangan Ng Mga Gawa. Ang Allah 
(5fe) ay mananawagan sa lahat ng tao upang magsulit at bigyan 
ng gantimpala yaong gumawa ng kabutihan nang dahil sa 
kanilang Iman (pananampalataya) at pagsunod sa kanilang Sugo, 
at Kanyang parusahan yaong gumawa ng mga kasamaan. Ang 
Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Anbiyaa, 21:47; 

"At Aming itatatag ang mga timbangan ng Katarungan sa 
Araw ng Pagkabuhay Muli, kaya't walang sinuman ang 
hahatulan ng kawalang katarungan sa anupamang bagay. At 
kung mayroon mang (gawa) na ang timbang (ay kasingbigat) 
ng isang buto ng mustasa, ito ay Aming ibibigay. At Kami ay 
Sapat bilang Tagapagsingil." 

9) Ang Paniniwala Sa Pag-abot Ng Talaan At Mga Aklat. 

Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Inshiqaaq, 84:7- 
12 ; 

"Kaya't sinuman ang pagkalooban ng kanyang Talaan sa 
kanyang kanang kamay. Siya ay tiyak na bibilangan sa 
pinakamagaan na pagbibilang. At siya ay magbabalik sa 


43 



kanyang angkan (na kapwa nananampalataya) nang may 
kagalakan. Nguni't sinuman ang pagkalooban ng kanyang 
Talaan sa kanyang likuran. Tiyak na kanyang hihilingin (o 
ipakikiusap) ang sariling kapahamakan (ng kanyang 
kaluluwa). At (siya ay) papapasukin sa naglalagablab na 
Apoy (at ipalalasap sa kanya ang hapdi (ng paso) ng 
pagkasunog." 

10) Ang Paniniwala Na Ang Mga Tao Ay Gagantimpalaan 
Ng Jannah (Paraiso) o Ng Jahannam (Implyerno) na doo'y 
mananahan nang walang hanggan. Ang Allah (3i) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-Bayyinah, 98:6-8; 

"Katotohanan, silang Kafirun mula sa mga Angkan (na 
pinagkalooban) ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) at sa 
Mushrikun^^, sila ay mamamalagi roon sa Impiyerno, sila ang 
pinakamasama sa mga nilikha, Katotohanan, silang 
naniniwala at gumagawa ng mabuti, sila ang pinakamabuti 
sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang 
Rabb ay ang Paraisong Ad'n (Eden, walang hanggan) na sa 
ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, na kung saan sila ay 
mananahan doon magpakailanman. Ang Allah ay lubos na 
masisiyahan sa kanila at sila rin ay masisiyahan sa Kanya. 
Ito ay (gantimpala) para sa kanya na may takot sa kanyang 
Rabb.'' 

11) Ang Paniniwala Sa 'Hawd'^^ At Shafaa'h (Pamamagitan) 

([Intercession]) at sa lahat ng bagay na ipinahayag ng Sugo ng 
Allah (^). 


Mushrikun. Sila ay kinabibilangan ng mga pagano, mga taong nang-iidolo, mga taong 
sumasamba sa mga diyos-diyusan tulad halimbawa ng pagsamba nila sa mga Propeta, 
anghel, rebulto, santo at santa, estatuwa, o maging ang satanas at tinatawag ding 
Mushrikun ang mga taong walang paniniwala sa Kaisahan ng Allah. 

Hawd: Ito ay isang Bukal o Lawa na ipinagkaloob ng Allah kay Propeta 
Muhammad (^) na sinuman ang uminom dito nang minsanan, ay hindi na mauuhaw pa 
magpakailanman. 


44 



Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Ruling Araw 

1) Ang magkaroon ng paghahanda sa Ruling Araw tulad ng 
paggawa ng tuluy-tuloy na kabutihan at pagpapaligsahan sa mga 
ito, pumipigil at iniiwas ang sarili sa paggawa ng mga kasalanan 
dahil sa takot sa kaparusahan. 

2) Ang magbigay ng inspirasyon sa mga Mananampalataya; 
sapagka't kung sila man ay hindi nagkaroon ng magandang 
buhay sa mundong ito, sila ay gagantimpalaan ng Allah (^) 
nang high na kaginhawahan at kasiyahan sa Kabilang Buhay. 

3) Ang makilala at bigyang pagkakaiba ang mga tapat na 
Mananampalataya sa mga hindi nananampalataya. 

Ang Paniniwala sa 'Qadaa' at 'Qadar^‘*' 

Nararapat paniwalaan na nababatid ng Allah (5i) ang lahat ng 
bagay bago pa man likhain ang mga ito at kung ano ang 
mangyayari o magiging kahihinatnan nila pagkaraan. 
Magkagayon, nilikha Niya ang lahat ayon sa Kanyang walang 
hanggang Kaalaman at Kasukatan (anyo, hubog, kulay, 
kalagayan at iba pa). Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Qamar, 54:49; 


Qadaa at Qadar: Ang Kahihinatnan o Kapalaran. (Ginamit ang orihinal na salitang 
Arabic upang mapanatili ang tunay na kahulugan sapagka’t ang pagsalin nito sa ibang 
wika ay nagkakaroon ng ibang pakahulugan mula sa nagsalin nito). Ang Qadar 
(kahihinatnan sa pangkalahatang pananaw o kahulugan) samantalang ang Qadaa 
(kahihinatnan sa partikular na kahulugan o pananaw). Halimbawa ng Qadar: ang lahat 
ay mamamatay. Ang halimbawa naman ng Qadaa: bagamat sa pangkalahatang kahulugan 
na ang lahat ay mamamatay, mayroong namang partikular o kanya-kanyang paraan ng 
kamatayan ang bawa't isa. Ang Qadaa ng isang tao ay maaari siyang mamatay sa 
pamamagitan ng aksidente, o ng sakit o ng pagkahulog. 


45 



"Tunay na Aming nilikha ang lahat ng bagay na may 
kaukulang Qadar (tadhana na itinakda sa lahat ng bagay 
bago pa man sila likhain at ito ay nakatala sa Al-Lauh Al- 
Mahfouz, ang Iniingatang Talaan ng mga Gawa)." 

Lahat ng pangyayaring naganap sa nakaraan, ang mga 
nangyayari sa kasalukuyan at ang mga mangyayari sa hinaharap 
ay ganap na nababatid ng Allah (3fe) bago pa man ito naganap. 
Pagkaraan, nilikha Niya ang lahat ng may buhay ayon sa 
Kanyang Kapahintulutan at Kasukatan. Ang Sugo ng Allah (^) 
ay nagsabi; 

"Ang isang tao ay bind! itinuturing bilang Muslim maliban 
na siya ay maniwala sa Qadar, ang mabuti at masamang 
kinahinatnan. Dapat niyang malaman na anuman ang 
nangyari sa kanya ay nakatakda at hindi ito maiiwasan o 
malalagpasan (samakatuwid, sadyang nakatakdang 
mangyari para sa kanya), at anuman ang kanyang 
(inaakalang) nalagpasan o naiwasan ay sadyang hindi 
nakatakda na mangyayari sa kanya." (Inilahad ni Tirmidhi) 

Ang Paniniwala sa Qadar ay nangangahulugan ng 
Paniniwala sa apat na sumusunod; 

1) Ang maniwala na lubos na nababatid ng Allah (0) ang lahat 
ng bagay na nangyayari at ang Kanyang Kaalaman ay 
nakapalibot sa lahat ng bagay at walang nakalingid sa Kanya {0) 
kailanman. 

2) Ang maniwala na naitala na ng Allah (3fe) ang lahat ng bagay 
na mangyayari at ito ay pinangangalagaan at iniingatan sa Al- 
Lawh Al-Mahfuz' (Ang Iniingatan Talaan). Ang Propeta (^) ay 
nagsabi; 

"Ang unang nilikha ng Allah ay ang Panulat, at sinabi dito, 
"Ikaw ay magsulat..." at sumagot, 'Ano ang aking isusulat?' 


46 



"Isulat mo ang lahat ng mangy ay ari hanggang sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli." (Iniulat ni Abu Dawood) 

3) Ang maniwala na walang pangyayari ang magaganap sa mga 
kalangitan o maging sa kalupaan maliban na ito ay sa 
Kapahintulutan ng Allah (5i) at anuman ang hindi Niya 
pinahintulutan ay hindi magaganap o mangyayari. 

4) Ang maniwala na ang Allah (3fe) ang Siyang lumikha sa lahat 
ng bagay. Walang ibang Manlilikha bukod sa Kanya, o walang 
ibang Rabb (Panginoon) bukod sa Kanya^^ (5fe). 

Ang paniniwalang ito ay hindi sumasalungat sa katotohanan na 
ang isang tao ay nararapat na magpunyagi upang makamtan niya 
ang kanyang minimithi. Upang maipaliwanag ito, kung ang isang 
tao ay nagnanais na magka-anak, kinakailangan niyang gawin 
ang mga bagay na nararapat upang makamtan niya ang kanyang 
minimithing layon; tulad halimbawa na siya ay dapat na mag- 
asawa. Pagkaraang magawa niya ang lahat ng nararapat gawin, 
siya ay maaaring pagkalooban ng anumang kanyang nais o hindi. 
Sa ganitong dahilan, ang tao ay makapag-iisip na kung ano ang 
kanyang ginawa upang makamtan ang kanyang minimithing 
layunin, ito ay hindi sapat o tunay na dahilan bagkus ang 
katuparan ng minimithing layunin ay nasa kapahintulutan ng 
Allah (5fe). At ang tunay na katuparan ng ating mga layunin ay 
nakapaloob sa Takda ng Allah (5fe). Ang Propeta {M) ay 
nagpaliwanag nang magtanong ang kanyang mga Sahaabah; 

'"O Sugo ng Allah, ang mga Ayat (talata) ng Qur'an na 
aming binibigkas at ang aming mga panalangin at ang mga 
gamot na aming iniinom para sa aming lunas ay 
magpapabago ba sa Qadar ng Allah? Siya ay sumagot, 'Ang 
mga ito ay mula sa Takda {Qadar) ng Allah.'" (Iniulat ni 
Hakim) 


35 'Rawdat-un-Nadiyyah' Sharh 'Aqeedat-il-Waasitiyyah' p. 352-353 


47 



Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Qadaa at 
Qadar 

1) Higit na maging matibay at matatag ang pagtitiwala sa 
Allah(5i) (sa pag-asang makamtan ang mga minimithi) 
pagkaraang magampanan ang lahat ng pamamaraan. 

2) Matututong tanggapin nang buong puso ang anumang 
nangyayari at ito ang nagbibigay ng kapanatagan sa puso at 
kasiyahan ng kaluluwa. Walang maiiwang bagabag, pag-alaala at 
kalungkutan na madarama sa anumang maging bunga ng mga 
pangyayari. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Hadeed, 57:22-23; 

"Walang sakuna (o masamang pangyayari) ang magaganap 
sa mundong ito at maging sa inyong mga sarili, maliban na 
ito ay nauna ng naitala sa Aklat ng Tadhana {Al Lauh Al 
Mahfuz) bago pa Namin pahintulutang ito ay maganap. 
Katotohanan, ito ay sadyang magaan sa AllahUpang kayo 
ay hindi maghinagpis sa mga bagay na hindi ninyo 
nakamtan, gayon din naman, huwag ipagyabang ang (mga 


Isinalaysay ni Ibn Abbas: Minsan ako ay nasa likuran ng Sugo ng Allah (M) at sinabi 
niya: “O, batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng ilang salita: 

(a) . Maging matapat at masunuhn ka sa Allah ^ (tanging Siya lamang ang dapat 
sambahin), alalahanin ang Allah ^ tuwina, sundin ang Kanyang mga ipinag-uutos. Ikaw 
ay Kanyang iMligtas sa anumang uri ng kasamaan at ikaw ay Kanyang pangangalagaan sa 
lahat ng aspeto ng iyong buhay. 

(b) . Maging matapat at masunurin sa AUah iyong matatagpuan ang Allah (Ji) na 
malapit sa iyo. (Kanyang diringgin ang iyong mga panalangin.) 

(k) Kung ikaw ay magsumamo, magsumamo sa AUah 

(d) Kung ikaw ay humanap ng tulong, hanapin ang tulong mula sa Allah 

(e) Dapat mong malaman na kung ang lahat ng tao ay magsama-sama upang ikaw ay 
magkaroon ng kapakinabangan sa isang bagay, hindi nila magagawang bigyan ka ng 
kapakinabangan maliban kung ano ang itinakda sa iyo. At kung sila ay magsama-sama 
upang ikaw ay bigyan ng pinsala, hindi nila magagawang ikaw ay pinsalain maliban kung 
ano ang itinakda ng AUah ^ sa iyo. Ang mga panulat ay tumigil sa pagsulat (mga Banal 
na Tadhana) At ang tinta sa papel (Aklat ng Tadhana) ay natuyo na.” Ang Hadith na ito 
ay naitala ni At Tirmidhi. 


48 



biyayang) ipinagkaloob sa inyo. Hindi ninanais ng Allah ang 
mga mayayabang (at nagmamagaling)." 

3) Magiging madaling maglaho ang anumang nadaramang sakit 
na dulot ng mga sakuna o masasamang pangyayari. Ang Propeta 
Muhammad {M) ay nagsabi; 

"Ang malakas na Mananampalataya ay higit na minamahal 
ng Allah kaysa sa isang mahinang Mananampalataya 
bagama't ang bawa't isa ay may kabutihan. Ikaw ay maging 
masigasig sa anumang bagay na may pakinabang at hanapin 
ang tulong ng Allah at huwag maging pabaya sa paggawa. At 
kung may pinsalang dumating sa iyo, huwag mong sabihin 
ang, 'kung ginawa ko sana ang ganito, walang nangyaring di- 
maganda'. Datapwat sabihin ang: 'Ito ang Takda (Qadaar) 
ng Allah, na anuman ang nais Niyang mangyari ito ay 
magaganap (Qadarullah wa maa shaa fa'al),' sa katotohanan, 
ang salitang 'kung o sana' ay magbubukas sa daan ng 
Satanas." (Iniulat ni Muslim #2664) 

4) Nadaragdagan ang gantimpala at nababawasan ang 
kasalanan. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Walang Muslim na napapagod, nagkakasakit, 
nababagabag, nag-aalala o nababalisa, nalulungkot, at hindi 
inaalintana ang tinik na nakakatusok sa kanya maliban na 
ang mga ito ay nakababawas ng kasalanan." (Iniulat ni Imam 
Bukhari) 

Ang paniniwala sa Qadar ay hindi tulad ng iniisip ng iba na 
nagtitiwala (o umaasa) sa Allah (5fe) nguni't hindi nagsisikap o 
nagtatangkang tuparin ang mga pamamaraan sapagka't ang 
Propeta ng Allah (^) ay sumagot sa isang taong nagtanong sa 
kanya (^); 

"'Hahayaan ko na lamang ba na di-nakatali ang aking 
kamelyo at magtiwala na lang ako sa Allah? Ang sabi ng 


49 



Propeta, 'Itali mo at magtiwala ka sa Allah.'" (Saheeh ibn 
Hibbaan) 


Ans Pangangailangan ng Ikalawang Pagsaksi ('Muhammad 
(M) ay Sugo ng Allah') 

1) Ang maniwala na siya ay isang Sugo, at siya ang 
pinakamabuti at hub sa kawing ng mga Sugo, at wala ng Sugo 
pang darating pagkaraan niya. Ang Allah (^) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-Ahzaab, 33:40 

"Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, datapwa't 
siya ang Sugo ng Allah at Sagka (Hull) sa lahat ng mga 
Propeta..." 

2) Ang maniwala na siya ay walang (nagawang) pagkakamali sa 
mga aral na kanyang ipinalaganap mula sa Allah (Jfe). Ang Allah 
(5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Najm, 53:3-4; 

"At hindi siya nagsahi (ng anuman) nang ay on sa kanyang 
sariling hangarin (tungkol sa Relihiyon). Ito ay isa lamang 
Inspirasyon (Kapahayagan) na ipinahayag sa kanya." 

At para sa mga pangyayari sa mundong ito, siya ay tao lamang, 
at siya ay nagsasagawa ng Ijtihaad^^ sa kanyang mga paghatol. 
Ang Propeta Muhammad {M) ay nagsabi; 

"Katotohanan ako ay isang tao lamang. Maaaring ang isa sa 
mga nagtatalo ay maghahol ng kanyang karapatan at 
lumapit sa akin na dumadaing, at sapagka't higit na 
mahusay ang pananalita ng kanyang katunggali, maaari ako 
ay nakapaghigay ng pagkiling sa paghatol ko. Sinuman ang 
nahigyan ng pagkiling samantalang nalalaman niyang siya 


Ijtihad: Sa kaugnayan pang-Relihiyon, ito ang pagsusumikap na umunawa sa paggawa 
ng pansariling pagpapasiya (batas) at paghahanap ng mga patotoo. 


50 




ay mali, ang anumang kanyang tinanggap na hindi 
makatuwiran ay bahagi lamang ng Impiyerno, kaya't hayaan 
niyang tanggapin o hindi tanggapin ito." (Iniulat ni Imam 
Muslim) 

3) Ang maniwala na siya ay isang Sugo para sa lahat ng 
nilikha, sa mga jinn at sa mga tao, hanggang sa Ruling Oras. 
Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Saba, 34:28; 

"At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin isinugo maliban 
bilang Tagapaghatid ng Magagandang Balita at 
Tagapagbabala sa lahat ng Sangkatauhan, subali't 
karamihan sa tao ay hindi nakababatid (nito)." 

4) Ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Propeta 
Muhammad {M) at ang maniwala sa lahat ng kanyang sinabi o 
iniulat, at lumayo o umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at 
babala. Ang Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hashr, 
59:7 

"...Kaya't inyong kunin (o sundin) ang anumang iparating 
(o ipinag-utos) ng Sugo (ang Propetang si Muhammad), at 
anumang ipagbawal niya sa inyo, ito ay inyong iwasan..." 

5) Ang tumalima at panghawakan ang Sunnah ng Propeta na 
walang pagdaragdag o pagbabawas (pagbabago) rito. Ang Allah 
(>3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Imraan, 3:31; 

"Sabihin mo (O Muhammad sa sangkatauhan); “Kung 
(tunay nga na) inyong minamahal ang Allah, samakatuwid, 
sumunod kayo sa akin (tanggapin ang kaisahan ng Allah at 
sundin ang (mensahe ng) Qur’an at Sunnah^"), kayo ay 
mamahalin ng Allah at patatawarin (Niya) ang inyong mga 
kasalanan. At ang Allah ay lagi nang Mapagpatawad, ang 
Maawain.” 


51 



Ano ang Dapat Gawin Pagkaraan ng Pagpapahayag 
ng 'Shahaadatain'? 


Pagkatapos magpahayag ng Shahaadatain, ang mga sumusunod 
ay nararapat gawin nang ayon sa Sunnah ng Propeta Muhammad 
(^); 

1) Iminumungkahi ang ganap na paliligo (Ghusl) at pagkatapos 
ay nararapat na magsagawa ng 'Salaah' ng dalawang rak'ah 
(yunit). (Sa isang Hadeeth) iniulat na si Thumaamah Al-Hanafi 
na nabihag (noong siya ay hindi pa Muslim) at ang Propeta ay 
palagiang nagtutungo sa kanya at nagsasabing; 

'"Ano ang iyong masasabi, O Thumaamah?' Sinabi niya; 
'Kung pagpasiyahan mo na ako ay iyong patayin, ang iyong 
pagpatay ay tama lamang, (nararapat) sapagka't ako ay 
pumatay, nguni't kung pakakawalan mo ako, ikaw ay 
nagpalaya ng isang taong marunong tumanaw ng utang na 
loob at mapagpasalamat, at kung kailangan mo ang 
kayamanan, ibibigay ko ang anumang iyong kahilingan.' 
Ang mga kasamahan ng Propeta ay minabuti ang pagtubos 
bilang bihag, kaya sila ay nagsabi; 'Ano ang ating 
mapakikinabangan kung siya ay ating patayin?' Sa hub, 
nagpasiya ang Propeta na palayain si Thumamaah, at dahil 
dito tinanggap niya ang Islam. Pinakawalan siya ng Propeta 
at ipinadala sa binakurang Hardin ni Abu Talha at siya ay 
sinabihan na maligo nang lubos. At siya ay nagsagawa nang 
buong paliligo at nag-Salaah ng dalawang rak'ah, at sinabi 
ng Propeta na; 'Ang inyong bagong kapatid sa Islam ay 
matapat." (Iniulat ni Ibn Khuzaimah) 


52 



Paano Isinasagawa ang Ghusl (Ganap na Paliligo) ? 

□ Ang Layunin (Niyyah), dapat magkaroon ng layunin (sa 
puso) ang isang taong magsasagawa ng Ghusl (ganap na 
paliligo) upang padalisayin ang sarili mula sa maruming 
kalagayan , maging ito man ay sa kalagayang Janaabah 
(pagkaraang makipagtalik sa asawa), sa pagkakaroon ng 
buwanang regia o mula sa pagdurugo sanhi ng panganganak 
(para sa mga kababaihan). 

□ Ang Pagsambit ng 'Bismillah', kailangang sabihin ang 
'Bismillah' (ako ay magsisimula sa Ngalan ng Allah). 

□ Ang Paghuhugas ng mga kamay at paglinis ng dumi sa 
mga maseselang bahagi ng katawan. 

□ Ang Pagsasagawa ng 'Wudoo^^' (ablution) tulad ng 
paglilinis na kinakailangan sa Salaah. Maaari niyang hugasan 
ang kanyang mga paa sa huling bahagi ng pagsasagawa ng 
Ghusl. 

□ Ang Pagbuhos ng tubig sa ulo ng (kahit na) tatlong 
sandakot (tabo) at gamitin ang mga daliri upang dumaloy nang 
maayos ang tubig sa lahat ng ugat ng kanyang buhok at maging 
malinis pati ang anit nito. 

□ At pagkatapos ay magbuhos ng tubig sa buong katawan 

(at haplusin ito) Simula sa kanang bahagi (bago sa gawing 
kaliwa). Kailangan ang pag-iingat at tiyakin na makaabot ang 
tubig sa lahat ng bahagi ng katawan (tulad ng kili-kili, tainga, 
pusod at mga lukot na balat (sa mga taong matataba) na 
humaharang sa tubig upang makaabot ang lahat ng balat). At 
hugasan ang mga paa kung hindi pa ito ginawa sa pagsasagawa 
ng Wudoo (bago mag-Ghusl). Si Aa'ishah (4®) ay nag-ulat; 


Kalagayan ng Karumihan (Impurity): ang kalagayan ng isang tao pagkaraang 
nakagawa ito ng partikular o likas na gawain. May dalawang uri ito; ang mga pangunahin 
at mga mumunting karumihan. 

39 Wudoo: ang paglilinis ng mga partikular na bahagi ng katawan mula sa maliliit na 
karumihan. 


53 



"Kapag ang Propeta ay nagsasagawa ng Ghusl sanhi ng 
pagtatalik, una niyang hinuhugasan ang kanyang mga 
kamay, pagkaraan siya ay magbubuhos ng tubig sa kanang 
kamay para gamitin ng kaliwang kamay sa paghuhugas ng 
maselang bahagi ng katawan. Pagkaraan nito, siya ay 
magsasagawa ng 'Wudoo' tulad ng pagsasagawa niya para sa 
pagdarasal (As'Salaah), at pagkatapos siya ay kukuha ng 
tubig at ihahagod sa anit upang ang tubig ay dumaan sa mga 
ugat ng kanyang buhok sa pamamagitan ng kanyang mga 
daliri at sa hub huhugasan niya ang kanyang mga paa." 
(Iniulat ni Imam Muslim) 

Ang Ghusl ay kinakailangang isagawa sa mga sumusunod na 
kalagayan; 

1) Sa paglabas ng semilya sanhi ng pagnanasang sekswal, o ng 
panaginip at ng ibang mga kalagayang tulad nito. 

2) Pagkatapos ng pagtatalik ng mag-asawa kahit walang 
lumabas na semilya. 

3) Pagkatapos ng buwanang pagdurugo (regia ng babae). 

4) Pagkatapos ng pagdurugo mula sa panganganak (ng babae). 

Ang 'Wudoo' 

Ang pagsasagawa ng 'Wudoo' ay kailangan bago mag-alay ng 
As-Salaah. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Walang tinatanggap na Salaah kung walang paglilinis 

{Wudoo}." (Iniulat ni Imam Muslim) 

At sinabi ng Allah (3fe), Qur'an, Kabanata Al-Maaidah, 5:6; 


54 



"O kayong Mananampalataya! Kung kayo ay maglayong 
magsagawa ng Salaah, hugasan"® ang inyong mga mukha, 
mga kamay (braso) hanggang mga siko, haplusin ng basang 
kamay ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong mga paa 
hanggang (sa hugpong ng) bukung-bukong..." 

Ang pagsasagawa ng 'Wudoo' ay tulad ng pagkakaulat ni 
Homraan, ang alipin ni Uthmaan bin 'Affaan (4®) na nagsabi; 

"Nakita ko si 'Uthmaan' na nagsagawa ng Wudoo. Nagbuhos 
ng tubig sa kanyang mga kamay ng tatlong ulit, at 
nagmumog ng bibig at naglinis ng ilong, hinugasan ng 
tatlong ulit ang mukha, hinugasan ang kanang kamay 
hanggang sa itaas na bahagi ng siko ng tatlong ulit, 
hinugasan ang kaliwang kamay hanggang sa itaas na bahagi 
ng siko ng tatlong ulit, hinaplos nang minsanan ng basang 
kamay ang ulo, hinugasan ang kanang paa ng tatlong ulit at 
saka ang kaliwang paa ng tatlong ulit, at sinabi; 'Nakita ko 
ang Propeta na ginawa niya ang i^ng-Wudoo na tulad ng 
ginawa ko,' at sinabi rin niya; 'Sinuman ang nagsagawa nang 
ganito, katulad ng pagsasagawa ko ng Wudoo, at pagkatapos 
ay magdasal ng dalawang rak'ahs na walang inaalalang iba, 
patatawarin ng Allah ang lahat ng kanyang kasalanan.” 
(Iniulat ni Imam Bukhari) 

Ang Pagsasagawa Ng Wudoo Ayon Sa Pagkakasunud-sunod 

1) Niyyah. Ang Niyyah (layunin) ay kinakailangan bago 
magsagawa ng 'Wudoo' upang linisin ang sarili sa mga 


Wudoo Isinalaysay ni Nu’aim A1 Muhmir: Minsan, ako ay umakyat sa bubungan ng 
Masjid kasama ko si Abu Hurayrah. Siya ay nagsagawa ng Wudoo (paghuhugas) at 
nagsabi, “Narinig ko ang Sugo ng Allah (^) na nagsabi, ‘Sa Araw ng Pagkabuhay MuH, 
ang aking mga tagasunod ay tatawaging A1 Ghurr-ul-Muhajjalun mula sa bakas ng Wudoo 
(paghuhugas) at sinuman ang may kakayahang dagdagan ang sakop ng liwanag ay isagawa 
ito (sa pamamagitan ng paghuhugas sa tama at ganap na pamamaraan.” Sahih Bukhari vol 
1 Hadith Bilang 138. 


55 



mumunting dumi. Ang patunay na kailangang magkaroon ng 
layunin (Niyyah) ay mula sa pananalita ng Propeta (^): 

"Ang lahat ng mabubuting gawain ay batay sa layunin, at 
ang isang tao ay mabibigyan ng gantimpala ayon sa kanyang 

nilayon..." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

2) Bismillah. Ang pagbanggit ng 'Bismillah' (Sa Ngalan ng 
Allah), bago magsimulang mag-'Wudoo'. Ang Propeta {M) ay 
nagsabi: 

"Walang pagdarasal (na tinatanggap) sa isang hindi 
nagsagawa ng Wudoo, at walang Wudoo sa isang hindi 
nagsabi ng 'Bismillah'". (Iniulat ni Abu Dawood) 

3) Kailangang hugasan ang mga kamay ng tatlong ulit sa Simula 
ng 'Wudoo', batay sa 'Hadeeth' ni Aws bin Aws Ath-Thaqafi (4®) 
na nagsabi; 

"Nakita ko ang Propeta ng Allah na naghugas ng kamay ng 
tatlong ulit sa pagsagawa ng 'Wudoo'." (Iniulat ni Imam 
Ahmad) 

4) Kailangang magmumog ng bibig at linisin ang ilong sa 
pamamagitan ng pagsinghot ng tubig (nang dahan-dahan) mula 
sa kanang kamay at pagsingha na papalabas ang tubig sa 
pamamagitan ng kaliwang kamay. 

5) Kailangang hugasan ang mukha ng tatlong ulit. Ang bahagi 
ng mukha ay magmula sa nuo hanggang sa ilalim ng baba 
(kasama ang mga balbas) at hanggang sa gilid ng mga tainga. 

6) Kailangang hugasan ang mga kamay mula sa dulo ng mga 
daliri hanggang sa taas na bahagi ng siko, Simula sa kanang 
kamay at isunod ang kaliwang kamay. Kung may nakasuot na 
relo o singsing, ito ay nararapat na alisin upang ganap na 
maraanan ng tubig ang balat sa ilalim ng mga ito. 

7) Kailangan ang paghaplos ng mga basang kamay sa ulo nang 
minsanan. Ang paghaplos ng basang mga kamay sa buhok ay 


56 



mula sa harap hanggang sa likod at pabalik ding paghaplos. 
Isinalaysay ni Abdullah Ibn Zaid (4®), 

"Inihaplos ng Propeta ang kanyang basang dalawang kamay 
sa kanyang ulo mula sa harap hanggang sa likod. Nagsimula 
siya sa itaas ng nuo at hinaplos hanggang sa itaas ng batok at 
ibinalik (na paghaplos din) hanggang sa bahaging 
pinagmulan." (Iniulat ni Ibn Khuzaimah, sa kanyang Saheeh) 

8) Kailangang linisin ang mga tainga sa pamamagitan ng 
basang hintuturo (sa loob ng tainga) at ang pagkuskos sa labas ng 
tainga sa pamamagitan ng hinlalaki. Si Ibn Abbaas (4a) ay 
naglarawan ng pagsasagawa ng Wudoo ng Propeta (^) ng ganito; 

"Hinaplos niya ang kanyang ulo at (nilinis ang) mga tainga 
nang minsanan." (Abu Dawud) 

Sa ibang salaysay, sinabi niya; 

"Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang ulo at ipinasok 
ang kanyang hintuturo sa loob ng kanyang mga tainga. 
Nilinis niya ang labas ng tainga sa pamamagitan ng hinlalaki 
at ang loob naman ay sa pamamagitan ng hintuturo." (Abu 
Dawud) 

9) Kailangang hugasan ang mga paa ng tatlong ulit mula sa 
dulo ng mga daliri hanggang sa bukung-bukong. Si Abu 
Hurairah (4a) ay nagsalaysay na nakita ng Propeta ang is ang tao 
na hindi naghugas ng mga sakong at sinabi sa kanya; 

"Kasawian sa mga sakong sa Impiyerno." (Iniulat ni Imam 
Muslim) 

10) Ang pagsasagawa ng 'Wudoo' ay nararapat gawin ayon sa 
pagkakasunud-sunod tulad ng nabanggit sa itaas. Hindi maaaring 
gawing pasalungat ang pagkakasunud-sunod na paglilinis sa mga 
bahagi ng katawan. Tulad ng mga nabanggit sa 'ayat' (talata) ng 


57 



Qur'an, ipinag-utos ng Allah (M) na dapat gawin ang 'Wudoo' 
ay on sa itinalagang pagkakasunud-sunod nito. 

11) Kailangang isagawa ang Wudoo nang tuluy-tuloy at nasa 
itinalagang pagkakasunud-sunod nito bago matuyo ang huling 
bahagi ng katawan na hinugasan. (Hindi dapat hayaang matuyo 
ang hinugasang bahagi bago hugasan ang susunod na bahagi ng 
katawan) Sa isang Hadeeth, inilahad na; 

"Nakita ng Propeta na hindi nabasa ang kaunting bahagi ng 
paa (na kasinglaki ng isang dirham) ng isang taong 
nagdarasal. Sa sandaling iyon pinagbilinan ng Propeta na 
ulitin ang 'Wudoo' nito at muling magsagawa ng Salaah 
(magdasal ulit)"^." (Iniulat ni Abu Dawud) 

Kailangang alisin muna ang anumang dumi sa mga bahagi ng 
katawan na huhugasan sapagka't ito ay maaaring makasagabal sa 
pagdaiti ng tubig sa balat, tulad ng pintura o anumang tulad nito. 

Kailangang laging malinis at nasa kalagayan na 'Wudoo'. Ang 
mga sumusunod ay nagpapawalang-bisa ng 'Wudoo'; ang pag-ihi, 
pagdumi, pag-utot, paglabas ng semilya dahil sa pagnanasang 
sekswal, ang pagdurugo bilang hudyat ng buwanang regia (bago 
ang tunay o oras ng pagregla), sa sandaling hinawakan ang 
maselang bahagi ng katawan na walang nakasapin o hadlang, 
kapag nakatulog nang mahimbing at kung kumain ng kame ng 
kamelyo. 


Pansinin na hindi lamang pinahugas ang bahagi ng katawan na hindi nabasa, kundi 
pinaulit ang kabuuan ng ’wudoo’ at ang pagdarasal. 


58 



Ang 'Tayammum' o Paglilinis Nang Walang Tubig 


Kung walang tubig na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng 
'wudoo' o 'ghusV, o kaya ay may pangyayaring humahadlang sa 
paggamit ng tubig, tulad ng maysakit o kaya ay hindi maaaring 
gumamit ng tubig sanhi ng kakulangan nito at mayroong higit na 
paggagamitan nito, ipinapahintulot ang pagsasagawa ng 
'Tayammum'. Ang 'Tayammum' ay gumaganap bilang pamalit ng 
tubig sa paglinis mula sa maruming kalagayan. Katulad ng 
Simula ng 'Wudoo' o 'ghusl', nararapat lamang na mayroong 
maliwanag na layunin at ang pagbanggit ng 'Bismillah' sa 
pagsasagawa nito tulad ng mga sumusunod; 

1) Idampi sa malinis na lupa o buhangin ang dalawang palad ng 
kamay na nakaunat ang mga daliri. 

2) Pagkatapos, ihaplos nang minsan ang mga palad sa mukha. 

3) At ihaplos ng minsan ang mga palad sa mga braso hanggang 
sa pulso (una sa kanan at isunod ang kaliwa). 


59 



Ang 'As-Salaah' (Pagdarasal) 


Pagkaraang magpahayag ng 'Shahaadah', is ang tungkulin ang 
magsagawa ng pagdarasal (As-Salaah) ng limang ulit, sapagka't 
ito ang gulugod ng relihiyon, na kung ito ay hindi isinasagawa 
ng isang tao ang kanyang pagiging Muslim ay hindi 
maisasaalang-alang na ganap. Ang Propeta ay nagsabi; 
(nagbigay ng paghahalintulad ng relihiyon at sa kamelyo); 

"Ang haligi ng Relihiyon ay ang Islam (ang Shahaadatain); 
na ang gulugod nito ay ang Salaah (Pagdarasal), at ang 
pinakamataas na bahagi nito, ay ang Jihad (pagkikipaglaban 
sa Landas ng Allah) (Iniulat ni Haakim) 

Ang As-Salaah ay isang kataga na binubuo ng mga salita at gawa 
na nagsisimula sa pamamagitan ng pagbanggit ng 'takbeer' 
(pagbigkas ng Allahu Akbar', ibig sabihin, Ang Allah ay 
Dakila') at nagtatapos sa pagsabi ng 'tasleem' (As-Salaamu 
A'laykum wa Rahmatullaah). 

Ang Mga Mabubuting Bunga ng Pagsasagawa ng As-Salaah 

Kapag naitatag at napanatili ang pagsasagawa ng pagdarasal 
(Salaah), ito ay magdudulot ng mga sumusunod: 

1) Ang Kasiyahang pang-espirituwal. Ang Salaah ay 
nagpapanatili ng ugnayan sa Allah (iSi) at ng Kanyang alipin. Ito 
ay isang sarilinan at tuwirang pakikipag-ugnayan sa Kanya, ang 
pagsusumamo nang may katapatan at buong pagpapakumbaba sa 
Kanya. 

2) Ang Kapayapaan sa puso, at katahimikan. Ang Propeta 
Muhammad (M) ay nagsabi: 


Jihad: ang pakikipaglaban sa mga di-Mananampalataya upang ibantayog ang salita ng 
Allah (e^) at pagtatatag o pagpapanatili ng batas ng Islam. 


60 



"Ang kaligayahan ko ay ang mahalin ang babae, at ang 
pabango at ang As-Salaah ay kasiyahan ng aking mga mata." 

(Mustadrak Al-Haakim) 

3) Pinipigil ng Salaah ang isang tao mula sa paggawa ng lahat 
ng uri kasamaan, mga mahahalay at malalaswang gawain. Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Ankaboot, 29:45; 

"Bigkasin mo (O Muhammad) ang anumang inspirasyon (ng 
Qur'an) na ipinahayag sa iyo, at magsagawa ng As-Salaah‘*^; 
sapagka't ang Salaah ay pumipigil mula sa gawaing Al 
Fahsha at gawaing Munkar at ang pag-alaala (pagpuri) sa 
Allah ay higit na dakila. At ang Allah ay nakababatid kung 
ano ang inyong mga ginagawa." 

4) Pinatitibay ng Salaah ang buklod ng pagmamahalan at 
pagkakaisa ng mga Muslim. Pinapawi at tinatakpan ang 
hidwaang panlipunang namamagitan sa kanila, sila ay sama- 
sama at magkakatabing nakatayo, bata at matatanda, mayaman at 
dukha, at nag-aral man o di-nag-aral. Lahat ng tao ay pantay- 
pantay, buong kababaang-loob na nasa harapan ng Allah (^), sa 
isang direksyon (ng Qiblah'^'^), at sila ay sabay-sabay sa 
pagbigkas at pagganap sa mga rituwal ng pagsamba. 

Ang Mga Takdang Oras ng As Salaah 

Tungkulin ng mga Muslim ang pagdarasal ng limang ulit sa 
maghapon at gabi. Ang mga lalake ay nararapat magdasal nang 
sama-sama sa Masjid, maliban kung sila ay mayroong mabuting 
dahilan upang lumiban patungong Masjid, at ang mga babae ay 
higit na nararapat magdasal sa kani-kanilang bahay. 


Sinabi nina Ibn Abbas at Abdullah bln Mas'ud: Kung ang Salaah ng sinuman ay hlndi 
nakapigll sa kanya mula sa gawaing Al Fahsha at Munkar (lahat ng uri ng kasamaan) 
samakatuwid ang kanyang Salaah ay hind! nakapagbigay karagdagan sa kanya maliban ng 
kawalan at pagiging malayo niya mula sa kanyang Panginoon. (Tafsir Al Qurtubi) 

^ Qiblah; ang direksiyon ng Ka'bah. 


61 



Ang Talaan ng As Salaah 



Pangalan 
at Uri ng 
Salaah 

Bilang 

ng 

Rak'a 

hs 

Ang Oras 

Bilang ng 
Sunnah 
ng 

Salaah^" 

1 

Dhuhr 

(Tanghali) 

Tahimik 

ang 

pagdarasal. 

4 

Nagsisimula ito pagkaraan 
ng ilang sandali matapos 
ang tanghaling tapat 

hanggang ang anino ng 
bagay o tao ay kasing-laki 
mismo ng kanyang taas 
(sukat). 

4 na rak'ahs 
bago ang 
Salatul- 
Dhuhr at 2 
rak'ahs 
pagkatapos. 

2 

'Asr 

(Hapon) 

Tahimik 

ang 

pagdarasal 

4 

Nagsisimula sa oras ng 
pagtatapos ng Dhuhr at 
nagtatapos bago lumubog 
ang araw. 

Wala. 

3 

Maghrib 

(Takipsilim 

) 

Malakas 

ang 

pagdarasal 

3 

Nagsisimula kapag 

lumubog na ng ganap ang 
araw at nagtatapos kapag 
nawala na ang pulang 
kulay ng takipsilim. 

2-rak'ahs 

pagkatapos 

ng 

pagdarasal 

4 

Ishaa' 

(Gabi) 

Malakas 

ang 

pagdarasal 

4 

Nagsisimula ito 

pagkatapos ng oras ng 
Maghrib at nagtatapos sa 
unang busilak ng liwanag 
sa umaga. 

2-rak'ahs 

pagkatapos 

ng 

pagdarasal 

5 

Fajr 

(Bukang 

Liwayway) 

Malakas 

ang 

pagdarasal 

2 

Nagsisimula sa paglitaw 
ng bukang liwayway at 
nagtatapos bago sumikat 
ang araw. 

2-rak'ahs 
bago ang 
pagdarasal. 


Ito ang mga bilang ng Sunnah ng Salaah na binibigyan ng pagpapahalaga at mayroong 
pang ibang mga Sunnah na may kaugnayan sa mga Salaah. 


62 




Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

"Ang oras ng Salat-ud'Dhuhr ay nagsisimula kapag ang araw 
ay bumababa mula sa kainitan (o katanghaliang tapat) nito 
hanggang ang anino ng tao ay maging kasing-laki ng 
kanyang taas hanggang hindi pa inaabutan ng oras para sa 
Salat-ulAsr. Ang (iminumungkahing) oras ng Salat-uV Asr ay 
hanggang ang araw ay magsimulang maging kulay dilaw 
(ang sinag nito at sa ganitong kalagayang, ang pagdarasal ay 
Makrooh‘*^) Ang oras ng Salat-ul Maghrib ay nananatili 
hanggang ang kulay-pulang sinag sa alapaap ay maglaho. At 
ang oras ng Salat-ul-Isha ay nananatili hanggang sa 
hatinggabi, at ang oras ng Salat-ul-Fajr ay kapag ang liwanag 
ng bukang liwayway ay lumitaw hanggang ang araw ay 
magsimulang sumikat. Rung ang araw ay magsimulang 
tumaas, samakatuwid, umiwas sa pagdarasal sapagka't ito 
ay sumisikat sa pagitan ng dalawang sungay ng Satanas. 
(Iniulat ni Imam Muslim) 

Ang Mga Pangunahing Patakaran ng 'Salaah' 

Dapat malaman na ang 'Salaah' ay mayroong mga pangunahing 
patakaran, na kung ito ay hindi naisakatuparan, ang Salaah ay 
walang kabuluhan. Ito ay ang mga sumusunod; 

1) Ang pagdarasal sa tamang oras. 

2) Ang paglilinis mula sa mga maliliit o pangunahing 
karumihan. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Maaidah, 5:6; 


46 Makrooh: iang bagay o Gawain na hindi kinalulugdan sa relihiyon. Kung ginawa ng 
isang tao ang bagay na ito, siya ay hindi mapaparusahan, datapwa’t kung ito ay kanyang 
tinalikdan o iniwasan, siya ay may gantimpala. Mas mabuti ang pagdarasal ng ’Asr bago 
maging dilaw ang kulay ng araw, ngunit pinahihintulutan pa rin ang Salaah ng ’Asr kahit na 
ang kulay ng araw ay kulay pula na hanggang bago ito lumubog. 


63 



"O kayong Mananampalataya! Kung kayo ay maglayong 
magsagawa ng Salaah, hugasan ang inyong mga mukha, 
mga kamay (braso) hanggang sa mga siko, haplusin ng 
basang kamay ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong 
mga paa hanggang (sa hugpong ng) bukung-bukong. Kung 
kayo ay nasa kalagayan ng Janaba (pagkatapos ng 
pakikipagtalik) gawing dalisay ang inyong mga sarili (sa 
pamamagitan ng Ghusl [paliligo ng buong katawan])." 

3) Kailangan ang katawan ay malinis mula sa anumang 
karumihan. Ang Propeta Muhammad (^) ay nagsabi; 

"Mag-ingat kayong marumihan ng inyong pag-ihi, sapagka't 
ang karamihan sa mga napaparusahan sa libingan ay sanhi 
ng kanilang kawalang ingat sa pag-ihi." (Iniulat ni Daraqutni) 

Panatilihing malinis ang kasuotan mula sa anumang dumi (tulad 
halimbawa ng tilamsik ng ihi, ang di-kaaya-ayang amoy nang 
dahil sa hindi maayos na paghuhugas pagkaraan ng tawag ng 
kalikasan). Ang Allah (5fe) ay nagsabi; 

"At maglinis ng iyong kasuotan." (Qur'an, Kabanata Al- 
Muddathir, 74:4) 

Kailangang tiyakin na malinis ang lugar na pagdarasalan. Sa 
isang 'Hadeeth', naiulat na may isang 'Bedouin' na umihi sa tab! 
ng Masjid, at sa gayong ginawa, haharapin sana siya ng mga tao 
at pigilin, datapwa't sinabi ng Propeta (^): 


Isinalaysay ni Nu’aim A1 Muhmir: Minsan, ako ay umakyat sa bubungan ng Masjid 
kasama ko si Abu Hurayrah. Siya ay nagsagawa ng Wudhu (paghuhugas) at nagsabi, 
“Narinig ko ang Sugo ng Allah (^) na nagsabi, ‘SA Araw ng Pagkabuhay MuH, ang aking 
mga tagasunod ay tatawaging Al Ghurr-ul-Muhajjalun mula sa bakas ng Wudhu 
(paghuhugas) at sinuman ang may kakayahang dagdagan ang sakop ng Uwanag ay isagawa 
ito (sa pamamagitan ng paghuhugas sa tama at ganap na pamamaraan.” Sahih Bukhari vol 
1 Hadith Bilang 138. 


64 



"Hayaan siya at buhusan ng isang salok ng tubig ang 
kanyang pinag-ihian, sapagka't kayo ay napag-utusan na 
gawing magaan ang mga bagay at hindi upang maging 
mabigat." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

4) Ang pagtakip sa 'Awrah' . Sa mga kalalakihan, ang bahagi 
ng Awrah ay mula sa pusod hanggang sa ilalim ng tuhod. Nguni't 
sa pagdarasal ang dalawang balikat ay kasama. At sa mga 
kababaihan, ang Awrah ay buong katawan, nguni't sa pagdarasal, 
maaaring hindi takpan ang mukha at mga kamay. Ang Allah (5fe) 
ay nagsabi, Qur'an, Kabanata, Al-A'raaf, 7:31; 

"O mga anak ni Adan! Maglagay ng palamuti (sa 
pamamagitan ng malinis na kasuotan), (sa oras ng 
pagdarasal)..." 

5) Kailangang humarap sa (dakong gawi ng) Qiblah. Ang Allah 
(>3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Baqarah, 2:144; 

"Katotohanan! Aming natanaw ang pagbaling ng iyong 
mukha sa dakong kalangitan (O Muhammad). Tunay na 
ikaw ay Aming ibabaling sa isang Qiblah (dakong pook ng 
pagharap sa Salaah [pagdarasal]) na magbibigay kasiyahan 
sa iyo, kaya’t iyong ibaling ang iyong mukha sa dakong 
kinaroroonan ng Masjid Al Haram (sa Makkah). At kahit 
saan man kayo naroroon, humarap sa dakong ito (sa Salaah 
[pagdarasal])." 

Ang babaing may buwanang regia o may pagdurugo mula sa 
panganganak ay hindi maaaring magdasal hanggang hindi 
humihinto ang kanyang dugo. Pagkaraan ng pagdurugo, 
nararapat siyang maligo nang ganap (Ghusl) bago magsimulang 


'Awrah: Ang bahagi ng katawan na ipinagbabawal makita ng iba. 


65 



magdasal, at magsagawa ng 'wudoo' sa bawa't 'Salaah' kung ito 
(Wudoo) ay nasira na. Ang mga nakaligtaang pagdarasal sa 
panahon ng pagdurugo ay hindi na kailangang bayaran pa. 

Ang Paglalarawan ng Pagsasagawa ng 'Salaah' 

1) Kailangan ang pagsasagawa ng 'wudoo' sa pamamagitan ng 
paggamit ng malinis na tubig, tulad ng ipinag-utos ng Allah (^); 
Qur'an, Kabanata Al-Maa'idah, 5:6; 

"O kayong mga Mananampalataya! Kung kayo ay 
maglayong magsagawa ng Salaah, hugasan ang inyong mga 
mukha, mga kamay (braso) hanggang mga siko, haplusin ng 
basang kamay ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong 
mga paa hanggang (sa hugpong ng) bukung-bukong..." 

2) Kailangan ang pagharap ng kanyang buong katawan sa 
gawing kinaroroonan ng 'Qiblah', sa direksyon ng Ka'bah na 
may layunin (Niyyah) sa kanyang puso kung anong partikular na 
'Salaah' ang dapat niyang isagawa. Hindi ito binibigkas nang 
malakas. 

3) Kailangan ang pagbigkas ng 'Takbeerat-ul-Ihraam' sa 
pamamagitan ng pagsabing Allahu Akbar' (ang Allah ay Dakila). 
Habang binibigkas ang mga ito, ituon ang paningin sa dakong 
lugar ng pagpapatirapaan, kasabay ng pagtaas ng kanyang mga 
kamay na kapantay o katapat ng kanyang mga balikat o mga 
tainga, na ang mga palad ay nakaharap sa direksiyon ng 'Qiblah'. 

4) Ilagay ang mga kamay sa dibdib, nakapatong ang kanang 
kamay sa kanyang kaliwang kamay na nakatapat sa hugpungan 
ng pulso at sabihin ang pambungad na panalangin (Du'aa-ul- 
Istiftaah): 


66 



"Subhaanak-Allahumma wa bi hamdika, wa tabaraak-Asmuka, 
wa ta 'aala jaddukka wa laa ilaaha ghayruka... Ang kahulugan 
ay: 


"O Allah, Ikaw ay malayo sa lahat ng kakulangan (o 
kapintasan), Luwalhati sa lyo, at lahat ng papuri ay nauukol 
sa lyo. Pinagpala ang lyong Pangalan, at Dakila ang lyong 
Kapangyarihan at walang dapat samhahin malihan sa lyo." 

Pagkatapos sabihin ang; 

"A'ooddhu billaahi min ash-Shaytaan ir-Rajeem. Bismillaah ir- 
Rahmaan ir-Raheem... Ang kahulugan ay: 

"Ako ay nagpapakupkop sa Allah lahan sa isinumpang 
Satanas, sa Ngalan ng Allah, ang Mahahagin, ang 
Maawain." 

Magsimulang bigkasin (o basahin) ang 'Surah Al-Faatihah', at 
pagkatapos ay sundan ito ng pagsasabi ng 'Aameen', at ito ay 
binibigkas nang malakas sa mga dasal na malakas {Fajr, 
Maghrib at Ishah) at binibigkas nang tahimik sa mga dasal na 
tahimik. Pagkaraan nito, dapat na bumasa o bumigkas ng ibang 
'Surah' (kabanata) mula sa Qur'an. 

5) Pagkatapos ng pagbigkas o pagbasa, nararapat na yumuko 
('Rukoo'), at bago ang pagyuko, sabihin ang ; 

"Allahu Akbar”... Ang kahulugan ay: "Ang Allah ay Dakila" 

Nararapat niyang itaas ang kanyang mga kamay hanggang sa 
balikat o kapantay ng kanyang mga tainga. Pagkatapos ay 
yumuko {Rukoo) at tiyakin na magkapantay ang likod at ang ulo. 
Sa pagkakayukong ito, ang mga kamay ay nakahawak sa mga 
tuhod na tukop ng mga daliri, pinananatiling malayo ang mga 


67 



siko sa tagiliran ng katawan. Sa ganitong katayuan, nararapat 
sabihin nang tatlong ulit ang; 

"Subhaana Rabbiy-al-adheem"... Angkahulugan ay: 

"Kaluwalhatian sa aking Rabb (Panginoon), ang Kataas- 
taasan (Sadyang malayo sa anumang kakulangan.)" 

6) Tumayo sa pagkakayuko (mula sa Rukoo) kasabay ng 
pagtaas ng mga kamay kasing-pantay ng balikat o tainga at 
magsabi ng; 

"Sami'Allahu liman Hamidah. "...Ang kahulugan ay: 

"Dinidinig ng Allah ang sinumang pumupuri sa Kanya." 

Maging siya man ay nagdarasal ng mag-isa o siya ang 
namumuno {Imam) sa pagdarasal, nararapat niyang sabihin ito. 

Pagkaraan na siya ay ganap nang nakatayo mula sa pagkayuko, 
dapat niyang sabihin ang; 

"Rabbanaa wa lak-al-Hamd... Ang kahulugan ay: 

"Aming Rabb (Panginoon), ang lahat ng Papuri ay nauukol 
lamang sa lyo." 

Kung siya ay nagdarasal sa likod ng Imaam''®, ang dapat niyang 
sabihin ay habang tumatayo ang; 

"Rabbanaa wa lak-al-Hamd... Ang kahulugan ay: 


49 Imaam: ang isang taong namumuno o nangunguna sa pagdarasal. 


68 



"Aming Rabb (Panginoon), ang lahat ng Papuri ay nauukol 
lamang sa lyo." 

Ipinapayo na ilagay ang mga kamay sa ibabaw ng dibdib tulad 
ng naunang pagtayo bago ang Rukoo 

1) Pagkatapos ay ang pagpapatirapa (Sujood), at sabihin ang; 

"Allahu Akbar... Ang kahulugan ay: "Ang Allah ay Dakila." 

Hindi niya dapat itaas ang mga kamay (na pantay ang mga 
balikat o mga tainga). At magpatirapa, na nakalapat sa sahig o 
lupa ang nuo, ilong, ang dalawang palad, ang mga tuhod at ang 
mga daliri ng mga paa. Ang mga daliri ng mga kamay at mga 
paa ay nararapat nakaharap sa direksiyon ng 'Qiblah'. Ang mga 
daliri ng mga kamay ay dapat magkakadikit at hindi dapat 
nakaladlad nang hiwa-hiwalay. Kailangan malayo ang mga siko 
mula sa kanyang tagiliran ng katawan. Hindi dapat nakadikit ang 
mga tuhod sa tiyan, at hindi dapat nakadikit ang mga hita sa mga 
bind (ng paa), hindi dapat nakadaiti ang mga siko at mga kamay 
sa lupa, at sa gayong kalagayan, sabihin ng tatlong ulit ang; 

"Subhaana Rabbiy-al-A'laa”... Ang kahulugan ay: 

"Kaluwalhatian sa aking Rabb (Panginoon), ang Kataas- 
taasan (at sadyang malayo sa anumang kakulangan) 

Sa ganitong kalagayan (Sujood), mas mainam ang pagsusumamo 
at pagluhog nang mataimtim^° sa Allah (M), sapagka't ang sabi 
ng Propeta (^); 


Ang pagsusumamo at pagluhog sa Allah (iS^) ay maaaring sabihin sa orihinal na salita ng 
isang tao na hindi kinakailangan sabihin ito sa salitang Arabic, gaya ng pag-ulat ng Propeta 


69 



"Sa kalagayan ng 'Rukoo', purihin nang labis ang inyong 
Rabb (Panginoon), at sa 'sujood' na katayuan, magsumamo 
nang maraming ulit hanggang kaya ninyo, sapagka't (ito ang 
kalagayan na) malaki ang pag-asa na ito ay Kanyang 
tanggapin." (Iniulat ni Imam Muslim) 

8) Mula sa 'Sujood' na kalagayan, iangat ang ulo at sabihin ang 
'Allahu Akbar', at hindi na itinataas ang mga kamay habang 
sinasabi ito. Sa pagkakaupo, ang mga daliri ng kaliwang paa ay 
nakaturo sa kanan at itukod ang mga daliri ng kanang paa na 
nakaharap sa direksiyon ng 'Qiblah', ilagay ang mga palad sa 
mga hita at tuhod at sabihin ng tatlong ulit ang; 

"Rabbighfir li"... Ang kahulugan ay: 

"O Rabb (Panginoon), patawarin Mo ako." 

Karagdagan nito, maaaring magsabi ng; 

"Allahuma-aghfir li, warhamni, wahdini, warzuqni, wa 'aafini, 
wajbumi." 

Ang kahulugan ay: 

"O Allah, patawarin Mo ako, kahabagan Mo ako, tulungan 
Mo ako, patnubayan Mo ako, biyayaan Mo ako at pagalingin 
at palakasin Mo ako sa aking kahinaan." 

9) Pagkatapos nito, isagawa ang pangalawang 'Sujood' 
(pagpapatirapa) at sabihin ang 'Allahu Akbar' na hindi itinataas 
ang mga kamay. At sabihin at gawin ang ginagawa sa unang 
'Sujood'. 

10) Pagkatapos, iangat ang ulo (mula sa Sujood) at marahang 
tumayo mula sa 'Sujood' (pagkapatirapa) habang sinasabi ang 


70 



'Allahu Akbar' na hindi itinataas ang mga kamay at habang 
tumatayo maaaring umalalay ang mga kamay o tuhod sa 
pagtayo. 

Ang ikalawang 'Rak'ah' (yunit) ay isinasagawa katulad ng 
ginawa sa unang 'Rak’ah', ang pagbigkas o pagbasa ng Surah Al- 
Faatihah mula sa Qur'an. 

ll)Kung ang isinasagawang pagdarasal (Salaah) ay binubuo ng 
dalawang 'Rak’ah', tulad ng 'Fajr', 'Jumu’ah' o ’Fid’, pagkatapos 
ng ikalawang 'Sujood', nararapat na upuan ang kaliwang paa at 
ang kanang paa naman ay hayaang nakatuwid sa lapag o lupa. 
Ipatong ang mga kamay sa mga hita (ang kanang kamay sa 
kanang hita at ang kaliwang kamay ay sa kaliwang hita) at 
bigkasin o basahin sa mahinang tinig ang Tashahhud (Una at 
Huling Bahagi) habang ang kanang hintuturo ay nakaturo sa 
'Qiblah', bilang tanda ng 'Tawheed' (Kaisahan ng Allah): 

Unang Bahagi ng Tashahhud 

”At-tahiyyaatu lillaahi, was-salawaatu, wat-tayyibaatu, as- 
Salaamu ’alayka ’ayyuhan-Nabiyyu, wa rahmatullaahi wa 
barakaatuh. As-Salaamu ’alaynaa wa ’alaa ’ibaad-illahh-is- 
saaliheen. Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allah, wa ashhadu anna 
Muhammadan 'abduhu wa rasooluh. 

Ikalawang Bahagi ng Tashahhud 

Allahumma salli ’alaa Muhammad wa ’alaa Aali Muhammad 
kamaa sallayta ’alaa Ibraheem, wa ’Aala Ibraheem innaka 
Hameedum-Majeed. Wa baarik ’alaa Muhammad wa ’alaa Aali 
Muhammad kamaa baarakta ’alaa Ibraheem, wa ’alaa Aali 
Ibraheem, innaka Hameedum-Mujeed. ” 


71 



Ang kahulugan ay: 

Unang Bahagi ng Tashahhud 

"Ang lahat ng mga salita na papuri at pagluwalhati at ang lahat 
ng pagdarasal at mga gawang pagsamba at mga dalisay na 
pananalita at katangian ay nauukol lamang sa Allah. Nawa'y 
itaas ng Allah ang pagbanggit sa iyo , O Propeta. At nawa'y ang 
katiwasayan at kapayapaan ay ipagkaloob sa atin at sa lahat ng 
matutuwid na alipin ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang 
ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay 
sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah. 

Ikalawang Bahagi ng Tashahhud 

O Allah, itampok Mo si Muhammad at ang mga tapat na 
tagasunod ni Muhammad, katulad ng pagtampok Mo kay 
Ibrahim at ang mga tapat na Tagasunod ni Ibrahim. Ikaw ang 
kapuri-puri, ang Maluwalhati. O Allah, pagpalain mo si 
Muhammad at ang mga tapat na tagasunod ni Muhammad, tulad 
ng pagpapala Mo kay Ibrahim at mga tapat na tagasunod ni 
Ibrahim. Ikaw ang Kapuri-puri, ang Maluwalhati. 

Pagkatapos sabihin nang mahina ang mga sumusunod, 
pagpapakupkop sa Allah (3i) mula sa apat na bagay; 

"Allaahumma innee a 'udhu bika min 'adhaabi jahannam, wa min 
'adhaab-il-qabr, wa min fitna il-mahyaa wal-mamaat, wa min 
fitna il-maseeh id-Dajjaal." 

Ang kahulugan ay: 

"O Allah ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa parusa ng 
Impiyerno, sa parusa ng Libingan, sa mga Pagsubok sa 


72 



Buhay at Kamatayan at mula sa passubok ns Masihid-Dajjal 
(Bulaang Kristo)."^^ 

Sa kalagayang ito, maaaring magsumamo at manalangin sa Allah 
(M) ng kahit na anumang nais at hangarin ang mga mabubuting 
bagay sa mundong ito at sa Kabilang Buhay^^. 

12) Sa pagtatapos, nararapat na gawin ang Tasleem sa 
pamamagitan ng pagbaling ng mukha sa kanan at sabihin ang ; 

"As-Salaamu 'alaykum wa Rahmatullaah. "...Ang kahulugan ay : 

"Sumainyo nawa ang Kapayapaan, Kaligtasan at Habag ng 
Allah." 

At pagkatapos ay ibaling ang mukha sa kaliwa at sabihing mull 
ang 'Tasleem'", "As-Salaamu 'alaykum wa Rahmatullaah." 

13) Ang inilarawan sa itaas ay ang pagdarasal na binubuo ng 
dalawang 'rak'ah'. Kung nagdarasal ng Maghrib o 'Asr o 'Dhuhr' 
o kaya ay 'Ishaa', pagkatapos sabihin ang Unans Bahasi ns 
Tashahhud , (Ash-hadu an laa ilaaha ilTAllah wa ash-hadu anna 
Muhammadan 'Abduhu wa Rasooluhu), kailangang tumayong 
mull para isagawa ang ikatlong Rak'ah (para sa Salatul Maghrib) 
at hanggang sa ika-apat na 'Rak’ah' (para naman sa Salatul-'Asr o 
Salatul-'Dhuhr' o Salatul-’Ishaa'). Sa pagtayo (sa ikatlong 
Rak'ah), laging itaas ang mga kamay kapantay ng balikat o 
katapat ng mga tainga at sabihin ang 'Allahu Akbar'. Tulad ng 


Ang mga ’Pagsubok sa buhay...’ ay ang mga bagay na nararanasan ng isang tao na 
nakakaakit at nakakarahuyo sa buhay dito sa Mundo. Ang mga ’Pagsubok sa 
Kamatayan...’ ay ang mga dusa at pagsubok sa Libingan at ang pagtatanong ng dalawang 
Anghel. Ang ’Pagsubok ng Bulaang Kristo...’ ay ang mga di-pangkaraniwang 
pangyayari sa pamamagitan ng 'Huwad na Kristo’ na tinatawag na ’Masihid-Dajjal’ sa 
wikang Arabic; ito ang mga bagay na makapaglinlang sa mga maraming tao para maligaw 
ng landas, susundin siya at tatanggapin ang kanyang pag-ankin bilang isang diyos. 

Ang panalangin at pagsusumamo ay maaaring gawin sa sariling wika. 


73 



ginawa noong una, ang mga kamay ay dapat na nasa tapat ng 
dibdib, at nakapatong ang kanang kamay sa kaliwang kamay, at 
bigkasin o basahin ang 'Surah Al-Faatihah'. Dapat niyang gawin 
ang tulad ng naunang ginawa sa mga naunang mga Rak'ah (ayon 
sa pagkakasunud-sunod), at pagkaraan ay umupo para bigkasin 
ang kabuuan ng 'Tashahhud' (ang una at ikalawang bahagi nito), 
at bigyang wakas ang pagdarasal sa pamamagitan ng 'Tasleem'. 

Ang Mga Kusang-Loob na Salaah {As-Sunan-ur-Rawaatib); 

Mayroong mga Salaah na tinatawag na 'as-Sunan-ur-Rawaatib', 
na sa pagsasagawa nito ay mayroong karagdagang gantimpala na 
matatamo at nagbibigay ng daan upang tumaas ang katayuan ng 
isang tao sa Paraiso. At sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga 
ito, napupunan ang ating pagkukulang sa mga itinakda o 
ubligadong Salaah (Fard) pagdarasal na nakatala sa naunang 
mga pahina nito sa itaas (Talaan ng 'Mga Oras ng Salaah'). 

Ang Mga Oras na Ipinagbabawal ang Salaah 

Ang mga kusang-loob na pagdarasal ay maaaring isakatuparan sa 
anumang oras maliban sa mga partikular na oras na 
ipinagbabawal ang pagdarasal na sinabi mismo ng Allah (3fe) at 
ng Kanyang Sugo {M}- Ito ang mga sumusunod: 

1) Pagkatapos ng pagdarasal ng 'Fajr' hanggang sa pagtaas ng 

CO 

sinag ng araw na ang sukat nito ay tulad ng isang sibat . 

2) Sa pagsapit ng tanghaling tapat hanggang sa pagbaba nito. 

3) Pagkatapos ng pagdarasal ng 'Asr hanggang sa paglubog ng 
araw. 


53 Humigit kumulang sa 15-20 sandali pagkaraang ng pagsikat ng araw. 


74 



Ang 'Zakaah' 


Isa sa mga tungkulin ng Muslim ay ang pagbabayad ng 'Zakaah' 
(itinakdang Kawanggawa) sa mga karapat-dapat na makatanggap 
nito. Ang Zakaah ay isa sa mga karapatan ng Allah (5fe) na 
ipinatutupad sa mga Muslim bilang tulong na dapat ipamahagi sa 
kanilang mga kapatid na nangangailangan upang sila ay 
makaiwas sa kahihiyan ng paghingi o pagpapalimos at sa gayon, 
kanilang mapanatili ang kanilang marangal na pamumuhay. Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Bayyinah, 98:5; 

"At sila ay hindi napag-utusan maliban na sila ay sumamba 
(lamang) sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa 
Kanya, maging matuwid at magsagawa ng Salaah 
(pagdarasal), at magbigay ng Zakaah (kawanggawa), ito ang 
tunay (at tuwid) na pananampalataya." 

Ang Zakaah ay itinakda at ipinag-utos nang may kaakibat na 
mga mahahalagang Kaalaman at Kadahilanan. Ang mga 
sumusunod ay kabilang sa mga ito; 

1) Ang Zakaah ay isang paraan na ginagawang dalisay ang 
kaluluwa ng mga mayayamang Muslim at inilalayo sila sa 
pagiging gahaman, ganid, maramot at upang sila ay hindi 
mabulid sa pagmamahal sa panandalian at makamundong buhay. 

2) Ang Zakaah ay isang paraan na ginagawang dalisay ang 
kaluluwa ng mga mahihirap mula sa poot at paninibugho na 
maaaring maramdaman nila laban sa mga mayayaman. Subali't 
nang dahil sa pagsasakatuparan ng Zakaah, nakikita ng mga 
mahihirap ang paglingap na ginagawa ng mga mayayaman sa 
kanila at nadarama nila na isinasakatuparan nila ang ipinag-uutos 
ng Allah (^) sa pamamagitan ng patuloy na pagmamalasakit at 
magandang pakikitungo sa kanila. 


75 



3) Ang Zakaah ay nagbibigay ng magandang pagkakataon sa 
mga Muslim na paunlarin ang kanilang mabubuting pag-uugali 
tulad ng pagbibigay ng kawanggawa, at higit na nagpaparaya sa 
kapwa nang higit sa mismong sarili. 

4) Ang Zakaah ay isang paraan ng pagpawi ng kahirapan mula 
sa pamayanan ng mga Muslim at inilalayo sila sa anumang 
masasamang gawain tulad ng pagnananakaw, pagpatay at ang 
mga gawaing paglabag laban sa dangal ng mga tao. Ito ay 
nagdudulot ng ibayong sigla sa diwa ng pagdadamayan at 
pagkakapatiran sa buhay sa pamamagitan ng pagsasakatuparan 
ng mga ipinag-uutos ng Islam at ng mga pangangailangan ng 
pamayanang Muslim sa kabuuan. 

5) Ang pagbibigay ng Zakaah ay isang paraan ng 
pagpapalaganap ng Islam sa buong mundo. Sa pamamagitan 
nito, nakikita ng mga di-Muslim ang kagandahan ng Islam at 
umaasang ito ay kanilang tatanggapin at isabuhay. 

Ang Mga Pangunahing Patakaran ng 'Zakaah' 

1) Ang Itinakdang Pamantayan o Nisaab. Kung ang mga ari- 
arian o yaman ay umaabot sa itinakdang pamantayang halaga o 
'Nisaab' na ang halaga nito ay katumbas ng walumpot limang 
(85) gramo ng ginto, samakatuwid, ito ay sumasaklaw sa 
pamantayang itinakda ng Zakaah batay sa batas ng Islam. 

2) Ang Paglagpas ng Isang Taon. Kung ang mga ari-arian ng 
Muslim ay umabot sa 'Nisaab' sa loob ng isang taon, 
samakatuwid, ang pagbabayad ng Zakaah ay nararapat na 
tuparin. 

Ang Mga Taong Karapat-dapat Tumanggap ng 'Zakaah' 

Binanggit ng Dakilang Allah (3i) sa Qur'an yaong mga taong 
karapat-dapat tumanggap ng Zakaah, Kabanata At-Tawbah, 
9:60; 


76 



"As-Sadaqah (ang Kawanggawa) ay para lamang sa mga 
Fuqara (dukha) at Al-Masakin (maralita) at yaong mga 
kawaning naglilikom (ng kawanggawa) at sa mga taong ang 
mga puso ay malalapit (sa Islam); at sa pagpapalaya ng mga 
bilanggo at sa mga may pagkakautang; at sa Landas ng 
Allah {Mujahideen na nakikipaglaban) at sa mga 
Naglalakbay (na nawalan ng kakayahang magpatuloy sa 
paglalakbay); isang tungkulin sa Allah. At ang Allah ay 
Lubos na Maalam, ang Tigib ng Karunungan." 

Ang Mahahalagang Puna 

1) Walang Zakaah na dapat bayaran sa mga ari-ariang 
ginagamit sa sarili, tulad ng bahay, mga muwebles o 
kasangkapan, mga sasakyan at mga alagang hayop na sinasakyan 
(tulad ng kabayo, asno at iba pa). 

2) Walang Zakaah na dapat bayaran sa mga paupahang ari- 
arian tulad ng mga auto, bahay o apartment, tindahan at sa mga 
tulad nito. Ang binabayarang Zakaah ay yaon lamang bayad sa 
paupahan, kasama ang iba pang ari-ariang umabot sa 
pamantayan (Nisaab) ng Zakaah at nanatili sa kanya bilang 
kanyang pag-aari sa loob ng isang taon. 


77 



Ang Sawm (Pag-aayuno) sa Buwan ng 'Ramadhan' 

Kailangang mag-ayuno ang isang Muslim sa buwan ng 
Ramadhan, sa bawa't taon. Nararapat na umiwas sa lahat ng 
bagay na makasisira sa pag-aayuno, tulad ng pagkain, pag-inom 
at pakikipagtalik ng mag-asawa mula sa oras ng pagtawag o 
hudyat ng 'Salatul-Fajr' hanggang sa pagtawag o hudyat ng 
pagsapit ng 'Salaatul-Maghrib' bilang tanda ng pagtalima o 
pagsunod sa kautusan ng Allah (3fe). Ang Allah (3i) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-Baqarah, 2:183; 

"O kayong Mananampalataya (mga Muslim)! Ang 
(pagsasakatuparan ng) Sawm^"^ (pag-aayuno) ay ipinag-uutos 
sa inyo katulad ng ipina^-utos sa mga nauna sa inyo upang 
kayo ay maging Muttaqun ^..." 

Ang layunin ng pag-aayuno ay hind! lamang nakatuon sa 
pagpipigil sa mga makamundo at mga pagnanasa ng katawan na 
nakakasira sa pag-aayuno, bagkus, high sa lahat, nararapat ding 
umiwas sa mga bagay na makababawas (ng gantimpala) sa 
panahon ng pag-aayuno tulad ng pagsisinungaling, paninirang 
purl, pang-aalipusta, pandaraya, at mga kasuklam-suklam na 
asal. Dapat tandaan na tungkulin ng mga Muslim ang pag-iwas 
sa lahat ng mga hindi magandang gawain at pagsasalita sa lahat 
ng oras kahit hindi pa sa buwan ng Ramadhan, nguni't higit sa 
buwan na ito, katulad ng sinabi ng Propeta (^): 


Sawm. Ang Sawm ay pag-aayuno (pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pagkikipagtalik 
mula sa Adhan ng Fajr hanggang sa pagsapit ng takip-silim. 

55 A1 Muttaqun (maramihan) o Muttaqi (isahan)- sila ang mga banal na tao na umiiwas 
sa kasalanang Shirk (pagsamba sa mga nilikhang bagay maging ito man ay anghel, propeta, 
rebulto, imahen, bituin, at iba pang ginagawang diyos). Ang Muttaqun ay larawan ng 
tunay na nananampalataya sa Nag-iisang Diyos. Sila ay larawan ng kabutihan sa lahat ng 
aspeto ng kanilang pamumuhay. Ang kanilang pag-uugali, kilos, pananalita, kalooban at 
kaisipan ay malilinis. Sila ay mga tapat na nananampalataya sa Allah na handang 
ipagkaloob ang kanilang buhay, yaman at panahon upang ipagtanggol ang kanilang 
pinagpalang relihiyon. Sila ang mga taong walang kinatatakutan maliban ang Diyos na 
Lumikha sa lahat-ang Allah^. 


78 



"Hindi kailangan ng Allah ang pag-iwas sa pagkain at 
inumin (ang pag-aayuno) ng isang Muslim kung ito ay hindi 
umiiwas sa mga maling gawain at mga salita." (Iniulat ni 
Imam Bukhari) 

Maraming mga dahilan at mga makabuluhang kaalaman kung 
bakit ipinatupad ang pag-aayuno, tulad ng mga sumusunod; 

1) Ang pag-aayuno ay isang banal na pagsasanay sa mga 
Mananampalataya, na ang kanyang kaluluwa ay nagsasagawa ng 
'Jihad^^' laban sa mga masasamang hangarin at pagnanasa. 

2) Ang pag-aayuno ay nagpapatatag sa kaluluwa ng isang 
Muslim upang ito ay mangibabaw laban sa lahat ng mga 
nakakasakit na pananalita at mga gawain. Ang Propeta {M) ay 
nagsabi: 

"Kung ang isa sa inyo ay nag-aayuno, hindi siya dapat 
magsalita ng masasama at hindi siya dapat humiyaw o 
manigaw, at kung siya ay inaaway, nararapat niyang sahihin 
na, 'Tunay! na ako ay taong nag-aayuno'. (Iniulat ni Imam 
Bukhari) 

3) Sa oras ng pag-aayuno, mapagtatanto at madarama ng isang 
tao ang hirap na dinaranas ng kanyang mga kapatid sa mga 
panahon ng paghihikahos at ito ang nagtutulak sa kanya upang 
tuparin ang mga karapatan, at maging maawain at matulungin sa 
kanila. At sa gayon, maipagkakaloob niya ang mga pangunahing 
pangangailangan at kapakanan nito nang dahil sa pagmamahal at 
pagsunod sa Dakilang Allah (^). 


56 Jihad: dito ang salita ay ginagamit sa kanyang literal na kahulugan, ang ibig sabihin, ’ang 
pagpupunyagi laban sa’. 


79 



Ang Mahahalagang Puna 


Hindi pinahihintulutan ang pag-aayuno sa babaeng dinatnan ng 
buwanang regia o ang isang babaing dumaranas ng pagdurugo 
sanhi ng panganganak hanggang ang mga ito ay makalipas. Sa 
eras na ang pagdurugo ay mawala, dapat siyang maligo nang 
ganap bago magsimulang isagawa ang mga nakaligtaang mga 
araw ng pag-aayuno. Kung ang isang tao ay maysakit o 
naglalakbay, siya ay maaaring hindi mag-ayuno sa araw na iyon, 
datapwa't nararapat niyang bayaran ito sa mga darating na 

57 

araw . 


57 Kailangan ang pagbabayad ng lahat ng mga nakaligtaang pag-aayuno ay bago sumapit 
ang susunod na Ramadaan. (Ibig sabihin ng pagbabayad dito ay ang pag-aauyuno uHt). 


80 



Ang Hajj (Paglalakbay sa Makkah) 


Ang pagsasagawa ng Hajj ay isang tungkulin ng isang Muslim 
minsan sa kanyang tanang buhay. Ang Hajj ay isang banal na 
paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (ang Ka'bah) upang 
magsagawa ng mga itinakdang rituwal sa mga partikular na pook 
at partikular na oras. Ang haliging ito ng Islam ay isang takdang 
tungkulin at nararapat gampanan ng lahat ng mga Muslim, lalake 
man o babae, na nasa tamang pag-iisip at tamang gulang, (mula 
sa gulang ng pagbibinata o pagdadalaga) at may sapat na 
kakayahang pangkalusugan at pananalapi. Sa isang Muslim na 
may sapat na pananalapi nguni't may karamdaman na sadyang 
humahadlang sa kanyang pagsasagawa ng Hajj, siya ay maaaring 
magtalaga ng isang tao upang magsagawa ng Hajj para sa kanya. 
Datapwa't kung ang kanyang nakalaang gugugulin ay sapat 
lamang sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, 
hind! sapilitan sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj. Ang Allah 
(>3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Imraan, 3:97; 

"Dito (ay matatagpuan) ang mga malilinaw na Ayat (mga 
palatandaan—kabilang rito) ang Maqam^^ ni Ibrahim 
(Abraham). At sinumang humayong pumasok dito ay 
kanyang makakamtan ang kaligtasan. At ang Hajj sa 


5* Sinabi ng Allah na ang Ka’bah ang unang bahay dalanginan na itinalaga sa lahat ng 
sangkatauhan sa kanilang pagsagawa ng pagsamba at mga rituwal. Lumalakad sila sa 
paHbot ng Ka’bah (sa Taivaj), nananalangin sa paligid nito at nanatiH dito sa kanilang 
I’tikaf. Sa pag-uutos ng Allah, ang Ka’bah ay itinayo sa Bakkah (Makkah) ni Abraham, na 
ang kanyang relihiyon ay inaangking sinusunod ng mga Hudyo at Kristiyano. SubaH’t hindi 
sila nagsasagawa ng Hajj bagaman nagbigay ng anyaya si Abraham sa tao ng pumarito 
upang gampanan ang Hajj. Isa sa pangalan ng Makkah ay Bakkah, na nangangahulugan ng 
‘nagdadala ng Buka’ (pag-iyak) sa mga pinunong mapaniil at palalo, ay nagiging 
mapagkumbaba kapag sila ay napunta rito. Gayundin, nangangahulugan na ang mga tao ay 
nagsisigawa ng Buka (pagpupulong) sa tabi nito Ito ay tinatawag ding Al-Bayt Al-Atiq (ang 
Lumang Bahay), Al-bayt Al-Haram (Ang Sagradong Bahay), Al-Balad Al-Amin (ang 
Lungsod ng Kaligtasan) at Al-Ma’mun (Katiwasayan). 


81 



Tahanan (Kaba’ah) ay isang tungkulin (na dapat gampanan) 
ng sangkatauhan sa Allah, yaong may kakayahang gumugol 
(ng kanilang paglalakbay). At sinuman ang magtakwil 
(tungkol dito), samakatuwid, ang Allah ay walang 
pangangailangan ng anuman sa sinuman sa Kanyang mga 
nilikha (Alamin) (sangkatauhan, Jinn at lahat ng nilikha). 

Maraming mga makatuwirang kaalaman at kadahilanan kung 
bakit ipinag-uutos ang Hajj, ang mga ilan sa mga ito ay ang mga 
sumusunod; 

1) Upang madagdagan ang kanyang mga mabubuting gawa 
nang dahil sa kanyang tapat na pagsunod at pagtalima sapagka't 
ang pagsasagawa ng Hajj na tinanggap ng Allah (3i) ay walang 
anupamang gantimpala maliban ang pagpasok sa Jannah 
(Paraiso). Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Ang 'Umrah^^' na sinundan pa ng iha ay pumapawi ng mga 
maliliit na kasalanan na nagawa sa pagitan ng mga ito 
(Umrah) at ang gantimpala ng katanggap-tanggap na Hajj ay 
walang iha kundi ang Jannah (Paraiso)." (Iniulat ni Imam 
Bukhari) 

2) Upang maipadama ang pagkakaisa ng mga Muslim, sapagka't 
ang Hajj ay siyang pinakamalaking Islamikong pagtitipon. Ang 
mga Muslim sa buong mundo ay nagkakatipun-tipon sa isang 
lugar at oras, tumatawag (dumadalangin at nagsusumamo) sa 
iisang Rabb (Panginoon), nakasuot ng isang anyo ng kasuotan at 
nagsasagawa ng isang pamamaraan ng mga rituwal o seremonya. 
Hindi makikita rito ang pagkakaiba ng mga mayayaman o 
mahihirap, ang may pinag-aralan o wala, at ang puti at itim (na 
balat), at ang Arabo o hindi Arabo. Ang lahat ay sama-sama sa 
harap ng Allah (^); walang pagkakaiba sa kanila maliban ang 


59 ’Umrah: Maliit na ’Pilgrimahe’. Ito ay binubuo ng Tawaaf at Sa'ee habang nakasuot ng 
Ihraam'. (Ang mga bagong termino ay ipapaliwanag sa mga susunod na pahina). 


82 



antas ng kabanalan (Taqwaa). Ang Hajj ay isang pagdiriwang ng 
mga Muslim na nagbibigay-diin sa diwa ng Pagkakapatiran ng 
lahat ng mga Muslim at ang pagkakaisa ng kanilang layunin, 
mithiin at damdamin. 

3) Ito ay isang pagsasanay pang-espirituwal na nagtuturo sa 
isang tao upang magsikap sa pangkatawan at pananalapi na dapat 
gugulin sa Landas ng Allah (5fe) at ang pagpupunyagi para sa 
Kanyang Kasiyahan. 

4) Ito ay paglilinis sa mga kasalanan at kamalian. Ang Propeta 
Muhammad (^) ay nagsabi; 

"Sinuman ang nagsakatuparan sa tungkuling Hajj sa 
tahanan (ang Ka'bah) at hindi nagsagawa ng mga 
malalaswang salita at hindi gumawa ng anumang kasalanan, 
siya ay babalik na tila isang batang bagong silang (na walang 
bahid ng kasalanan)." 


83 



Ang Pagsasagawa ng 'Hajj' 


Ang Hajj ay may tatlong uri at ang mga ito ay mayroong kanya- 
kanyang natatanging mga rituwal na dapat gampanan. Ang 
pinakamagandang uri ay ang tinatawag na 'Tamattu', na kung 
saan ang Hajj at 'Umrah ay isinasagawa nang magkahiwalay at 
magkasunod sa banal na panahon ng Hajj. Ito ay 
isinasakatuparan ayon sa mga sumusunod; 

1) Kailangang nasa kalagayan ng Ihraam'^^ mula sa 'Meeqaat'^^ 
bago ang ika-8 ng 'Dhu'l-Hijjah. Nararapat na bigkasin ang 
pagpasok sa kalagayan ng 'Ihraam' sa pagsabi ng; 

"Labbayk-Allahumma 'Umratan mutamitti'an bihaa ilal-Hajj." 
Ang kahulugan ay: 

"Narito ako O Allah, bilang pagtugon sa lyong panawagan 
upang isagawa una ang 'Umrah at susundan ng Hajj." 
(magkahiwalay) 

2) Pagdating sa Makkah, magsagawa ng 'Tawaaf^^ sa palibot ng 
Ka'bah^^ at magsagawa ng Sa'ee para sa 'Umrah, pagkatapos 
ahitin o paiksian ang buhok. Ang mga babae ay nararapat na 


Ihraam: Ang estado ng isang perigrino na may mga pardkular na bagay na 
ipinagbabawal sa kanya. 

Meeqaat: Ang partikular na lugar na hindi puwedeng dahanan kung hindi ka 
magsusuot ng 'Ihraam' sa pagsasagawa ng Hajj o 'Umrah. 

•^2 Tawaaf: Ito ang pag-ikot ng pakanan sa Ka'bah. 

Ka'bah: ang pinakaunang lugar na ginawa para sa pagsamba sa AUah sa ibabaw ng 
mundo. Sa pag-uutos ng Allah (Jro), ito ay ginawa nina Propeta Ibrahim at ng kanyang 
anak na si Isma'eel (mapasakanila nawa ang pagpapala at habag ng Allah). Ang AUah 
ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Imraan 3:97; 

"...Ang Hajj (pUgrimahe sa Makkah) sa Tahanan (Ka'bah) ay isang tungkuUn ng 
sangkatauhan para sa AUah, sa sinumang may kakayahang gumugol (sa pagkain, tahanan, 
at pamasahe). At sinuman ang magtatwa o tumaUkod sa (pagsasagawa ng) Hajj), 
samakatuwid siya ay hindi nananampalataya (sa AUah), at hindi kailangan ng AUah ang 
tulong ng sinuman sa Kanyang mga niUkha (sangkatauhan at mga Jiins)." 


84 



paiksian lamang ang buhok (hindi aahitin) na kasinghaba ng 
ikatlong bahagi ng daliri. 

3) Sa ika-8 araw ng Dhul-Hijjah, na tinatawag na araw ng 
'Tarwiyah', kinakailangan ang pagpasok o pagsuot ng Ihraam sa 
oras ng 'Duhaa'^, mula sa lugar na kanyang kinalalagyan. 
Pagkaraan nito siya ay dapat na magtungo sa Minaa, at doon siya 
ay magdarasal para sa Salatul-Dhuhr, 'Asr, Maghrib at Ishaa 
(tulad ng isang naglalakbay, ang pagdarasal ay pinaiikli), nguni't 
hindi maaaring pagsamahin ang mga ito^^. 

4) Kinabukasan, ang ika-9 ng Dhul-Hijjah, ito ang Araw ng 
Arafah', sa pagtaas ng araw, nararapat na lumisan mula sa Minaa 
patungong Arafah. Sa pagdating ng oras ng Dhuhr, kailangan 
magdasal ng Dhuhr at Asr, na tig-dadalawang rak'ahs, sa 
magkasunod na pagdarasal. Pagkatapos ng dasal, mas mainam na 
gugulin ang oras at panahon sa pag-alaala at pagbanggit sa 
Ngalan ng Allah (3fe), magsumamo at manalangin nang buong 
pagpapakumbaba. Humingi at hangarin mula sa Allah (^) ang 
lahat ng nais na nakataas ang mga kamay at nakaharap sa 
Qiblah. 

5) Sa oras ng paglubog ng araw sa Araw ng Arafah', kailangang 
umalis mula sa Arafah patungong 'Muzdalifah'. Pagdating sa 
lugar na ito, magdasal para sa Maghrib at Ishaa, pagsamahin at 
magkasunod ang pagdarasal na may dalawang Rak'ah ang Ishaa. 
Kailangang magpalipas ng magdamag sa lugar na ito 
{Muzdalifah at pagdating ng oras ng Salatul Fajr, gawin ang 
pagdarasal sa pinakamaagang oras nito at pagkatapos 
kinakailangan gugulin ang panahon sa paggunita at 


Duhaa: Bago tumanghali. Ang oras bago ang tanghaling tapat hanggang sa kaituktukan 
o kaitaasan ng araw. 

Ginawang batas at pinahintulot ng Allah sa mga manlalakbay na paikUin ang mga 
pagdarasal para sa Dhuhr, Asr at Ishaa' mula apat na rak'ahs hanggang sa dalawang 
rak'ahs. Ang manlalakbay ay maaaari ding pagsabayan ang Dhuhr at 'Asr sa magkasunod 
na pagdarasal, gayon din ang pagdarasal ng Maghrib at ang 'Ishaa. 


85 



pagsusumamo sa Allah (M) hanggang sumapit ang buong 
liwanag sa kalangitan. 

6) Nguni't bago ang sikat ng araw, kailangang lumisan mula sa 
Muzdalifah patungong Minaa. Pagdating doon, dapat siyang 
bumato ng pitong maliliit na bato sa 'Jamrat-ul-Aqabah^^' 
habang sinasabi ang 'Allahu Akbar' sa bawa't paghagis ng bato. 
Ang mga bato ay kasing laki ng isang butil ng gisantes. 

7) Pagkatapos nito, ang pagkatay sa dalang hayop at ang pag- 
ahit o pagpapaiksi ng kanyang buhok. Ang pag-ahit ay mas 
mabuti sa lalaki nguni't sa babae ang pagpapaiksi lamang ng 
buhok na kasing haba ng ikatlong bahagi ng kanyang daliri 
(hindi maaaring ahitin ang buhok ng babae). 

8) Pagkaraan nito, maaari na siyang lumabas sa kalagayan ng 
'Ihraani, nguni't siya ay mananatili pa ring sa maliit na yugto ng 
'Ihraam'. Maaari na siyang magbihis ng karaniwang damit at 
gumawa ng lahat na maaring gawin ng karaniwang tao maliban 
sa pakikipagtalik sa kanyang asawa. 

9) Pagkaraan nito, nararapat na tumuloy sa Makkah at 
magsagawa ng 'Tawaaf at Sa'ee para sa Hajj. Sa sandaling 
matapos ito, siya ay kailangang bumalik sa Minaa at dito niya 
dapat gugulin ang gabi ng ika-labing isa at ika-labing dalawa ng 
'Dhul-Hijjah. Sa mga araw niya dito, dapat siyang pumukol o 
bumato ng pitong bato (maliit) sa mga 'Jamaraaf (talusok o 
haligi) na nagsasabi ng Allahu Akbar' sa bawa't pukol (ng bato). 
Ang pagbato ay dapat magsimula kapag ang araw ay pababa na 
mula sa kanyang taluktok. Nararapat siyang magsimulang 
bumato sa maliit na 'Jamaraaf at pagkatapos ay isusunod ang 
malaki hanggang sa pinakamalaki. 


Mayroong tatlong haligi o poste sa Minaa, (una) ang maliit, (pangalawa) ang 
katamtaman sa laki at (pangatlo) ang pinaka-malaki na pinangalanang ’Jamarat-ul-Aqabah*. 


86 



10) Sa ika-labing dalawa ng Hajj, pagkaraan niyang bumato sa 
mga 'Jamaraat', maaari niyang lisanin ang Minaa o maaari din 
siyang magpalipas ng gabi doon at babato parin sa mga 
'Jamaraat' sa ika-labing tatlong araw ng Hajj. Itinatagubilin na 
ang pagbato ay tinataon sa oras ng pagbaba ng araw mula sa 
kaitaasan nito, at ito ang pinakamainam at ipinagkakapuri. 

11) Kung ang isang tao ay may layunin ng bumalik sa kanyang 
pamamahay, dapat siyang tumuloy sa Makkah para magsagawa 
ng 'Tawaaf Al-Wadaa'. Ang 'Tawaaf na ito ay hindi tungkulin 
sa mga babaeng may buwanang regia o ang dumaranas ng 
pagdurugo sa panganganak. Pagkatapos nitong 'Tawaaf Al- 
Wadaa' , dito nagwawakas nang ganap ang kabuuan ng 
pagsasagawa ng Hajj. 


87 



Ang Ibadah (Pagsamba) sa 'Allah' (M) 


Mga kapatid, dapat nating malaman na ang pagsamba ay 
tungkulin ng lahat ng mga Muslim na may tamang pag-iisip at 
may tamang gulang. Ang pagsasagawa ng mga haligi ng Islam 
ay daan sa pagpasok sa Paraiso pagkaraan ng habag ng Allah 
(5fe). Ang Propeta (^) ay nagsabi sa isang 'bedouin' na nagtanong 
sa kanya; 

'"O Propeta ng Allah', sabihin mo kung ano ang tungkuling 
ipinag-uutos ng Allah sa akin sa larangan ng pagdarasal 
{Salaahy. Siya ay sumagot; 'Ang limang beses na pagdarasal, 
maliban kung nais mong magsagawa pa ng karagdagang 
kusang loob na pagdarasal.' Siya ay nagtanong ulit;'Sabihin 
mo kung ano ang tungkuling ipinag-uutos ng Allah sa akin sa 
larangan ng pag-aayuno'. Ang Propeta ay sumagot; 'Ang 
mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan, maliban kung nais mong 
magsagawa ng kusang-loob at karagdagang pag-aayuno'. 
Siya ay nagtanong ulit; 'Sabihin mo (O Propeta ng Allah) 
kung ano ang tungkuling ipinag-uutos sa akin ng Allah sa 
larangan ng 'Zakaah'. (Ang nag-ulat) ay nagsabi na; 
'ipinaliwanag ng Propeta ang mga batas tungkol dito. Ang 
'bedouin' ay nagsabi; 'Sa Ngalan Niya (ng Allah) na nagbigay 
ng parangal sa iyo, hindi ako gagawa ng mga kusang-loob at 
karagdagang mga gawain, datapwa't hindi ako mag-iiwan ng 
kahit ano sa mga tungkulin na ipinag-uutos sa akin ng 
Allah'. Ang Propeta ng Allah ay nagsabi; 'Siya ay 
magtatagumpay (papasok sa Paraiso) kung totoo (at gagawin 
niya) ang kanyang sinabi.'" (Iniulat ni Imam Bukhari) 

Ang Mga Pansarili at Panlipunang Bunga ng Pagsamba sa 
Allah(5fe) 


88 



1) Ang mga Mananampalataya ay magtatamo ng kaligayahan at 
tagumpay sa buhay dito sa mundo at sa Kabilang Buhay. Ang 
Allah (Jfe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-A'laa, 87:14-15; 

"Katotohanan, magtatagumpay ang sinumang 
nagpapakadalisay. At nakaaalaala (at nagbibigay papuri) sa 
Ngalan ng kanyang Rabb at (siya ay) nananalangin." 

2) Magtatamo ng lakas pisikal at ispirituwal kung lag! nang 
nakikipag-ugnayan nang taimtim at tapat sa Allah (3fe). Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi; Qur'an, Kabanata An-Nahl, 16:128; 

"Katotohanan, Ang Allah ay nasa panig ng mga may (taglay 
na) Taqwa (takot) sa Kanya (tumutupad ng kanilang 
tungkulin sa Kanya) at (siya ay kasama ng mga Muhsin 
(mapaggawa ng kabutihan)." 

3) Ang tulong ng Allah (M) ay iginagawad sa mga 
Mananampalataya at ginagawang matatag ang kanilang 
pamamahala at pamumuhay sa daigdig. Ang Allah (M) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hajj, 22:40-41; 

"Katotohanan, itataguyod (tutulungan) ng Allah yaong 
nagtataguyod (tumulong) sa Kanyang Landas. Tunay nga na 
ang Allah ay Ganap na Malakas, ang Ganap na 
Makapangyarihan. Silang (mga pinuno ng pamayanang 
Muslim) na kapag sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan 
(mamahala) sa (mga) lupain, (sila ay) nag-uutos ng 
(pagsasagawa ng) As-Salaah, pagbabayad ng Zakah at sila ay 
nag-uutos ng gawaing AI Ma Vm/ (kabutihan) at nagbabawal 
ng gawaing Al-Munkar (kasamaan). At sa Allah ang 
hantungan ng lahat ng pangyayari (o gawain)." 

4) Pinatitibay ang ugnayan ng mga magkakapatid, ang kanilang 
pagtutulungan, ang bigkis o pagmamahalan at ang katiwasayan 


89 



at kapayapaan sa pagitan ng bawa't tao sa Islamikong 
pamayanan. Ang Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata At- 
Tawbah, 9:71 

"Ang mga Mananampalataya, mga kalalakihan at mga 
kababaihan ay Auliya (tagapagtaguyod, tagapagtanggol) ng 
bawa't isa, sila ay nag-uutos ng Al Ma'ruf (lahat ng uri ng 
kabutihan) at nagbabawal ng Al Munkar (lahat ng uri ng 
kasamaan) at sila ay nagsasagawa ng As-Salaah, at 
nagbibigay ng Zakah at sumusunod sa Allah at sa Kanyang 
Sugo. Ang Allah ay magbibigay ng Kanyang Habag sa 
kanila. Katotohanan, ang Allah ay Ganap na 
Makapangyarihan, Tigib ng Karunungan." 

5) Makakamtan ang patnubay at ang tagumpay na ang Allah 
(5fe) lamang ang nagkakaloob. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-Anfaal, 8:29; 

"O kayong mga Mananampalataya (mga Muslim)! Rung 
kayo ay maging masunurin at may (taglay na takot) Taqwa 
sa Allah, ipagkakaloob Niya sa inyo ang Furqan (ang 
pamantayan ng paghatol sa pagitan ng katotohanan at 
kamalian), at papawiin sa inyo ang inyong mga kasalanan, at 
patatawarin kayo; at ang Allah ay Siyang Nagmamay-ari ng 
Dakilang Biyaya." 

6) Makakamtan ang kasaganaan ng panustos mula sa Allah (3fe) 
at magbibigay ng lunas sa lahat ng mga kahirapan. Ang Allah 
(5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata At-Talaaq, 65:2-3; 

"...At sinuman ang mangamba sa Allah at panatilihin ang 
kanyang tungkulin sa Kanya, Siya ang magbibigay sa kanya 
ng lunas sa lahat ng kahirapan. At ipagkakaloob Niya sa 
kanya mula (sa panggagalingan) na hindi niya napag- 
aakala..." 


90 



7) Ang pagpaparami ng gantimpala mula sa pagsamba at ito ay 
nabibilang kabayaran ng mga kasalanan. Ang Allah (3fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata At-Taghaabun, 64:9; 

"(At tandaan) sa Araw na kayo ay Kanyang pagsasama- 
samahin (lahat) sa Araw ng Pagtitipon, yaon ang Araw ng 
Taghabun^^ (kawalan sa Kafirun sapagka’t sila ay itatapon sa 
Impiyerno at kapakinabangan sa mga Mananampalataya 
sapagka’t sila ay paroroon sa Paraiso). At sinuman ang 
manalig sa Allah at gumawa ng mga kabutihan, ang kanyang 
mga kasalanan ay papawiin Niya at siya ay tatanggapin sa 
mga Hardin (ng Paraiso) na sa mga ilalim nito ay may mga 
ilog na umaagos at doon, sila ay mananahan 
magpakailanman; at yaon ang Dakilang Tagumpay." 


Taghabun. Ito ang isa sa pangalan ng Paghuhukom sapagka’t ang mga tao sa Paraiso 
ay magwawagi laban sa mga tao ng Impiyerno. Walang kawalan at kapakinabangan nang 
higit pa sa pagpasok sa Paraiso at pagpasok sa Impiyerno. At Tabari 23:420. 


91 



Ang Mga Kautusan ng Islam 

Mga kapatid, hanapin ang landas ng inyong pakikipag-ugnayan 
sa lipunan at sa iba pa batay sa mga aral at tagubilin (Sunnah) ng 
Propeta (M)- 

"Umiwas sa mga bagay na ipinagbabawal at kayo ay 
magiging mabuting Mananampalataya, ikasiya at tanggapin 
nang buong puso ang anumang panustos na ipinagkaloob ng 
Allah at kayo ay magiging pinakamayaman sa lahat ng tao, 
maging mabuti at matapat sa inyong mga kapit-bahay at 
kayo ay magiging tunay na Mananampalataya, hangarin 
ninyo sa iba ang ninanais ninyo sa inyong sarili at kayo ay 
magiging tunay na Muslim at huwag lumabis sa pagtawa, 
sapagka't ang labis na pagtawa ay nagiging sanhi ng 
kamatayan ng puso (pagkakaroon ng sakit sa puso)." 

At sinabi rin ng Propeta (^): 

"Ang tunay na Muslim ay siya na ang kanyang kapwa 
Muslim ay ligtas mula sa (pananakit ng) kanyang dila at 
kamay, at ang tunay na 'Muhaajir'^^ ay siyang tumalikod 
(umiwas) sa lahat ng ipinagbabawal ng Allah". (Iniulat ni 
Imam Bukhari) 

Ang Islam ay naglalayong magtatag ng is ang maayos na lipunan 
na pagmumulan ng mga taong nagpapakita ng pagmamahalan, 
pagdadamayan, awa at tunay na sumusunod sa 'Sunnah' ng 
Propeta (^); 

"Ang mga Mananampalataya sa kanilang pagmamahal, 
pagmamalasakitan at mabuting damdamin sa bawa't isa ay 


Muhaajir; ang taong nagsagawa ng 'hijrah'; lumikas mula sa lugar ng walang paniniwala 
para sa kapakanan ng Allah (i^). 


92 



tila isang katawan, na kung may karamdaman ang isang 
bahagi nito ang buong katawan ay nakadarama ng 
pananakit, nilalagnat at hindi makatulog." (Iniulat ni Imam 
Muslim) 

Ang Islam ay nagpapatnubay sa bawa't mabuti at nagpapaalaala 
sa kanila na umiwas sa bawa't kasamaan. Ipinag-uutos ng Islam 
ang mga sumusunod; 

1) Ipinag-uutos na maniwala sa 'Tawheed' ng Allah (3fe) (ang 
Kaisahan ng Allah) at ipinagbabawal ang mag-akibat ng iba pa 
(Shirk) bukod pa sa Kanya (5fe) sa pagsamba. Ang Allah (^) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata, An-Nisaa, 4:116; 

"Katotohanan! Ang Allah ay hindi nagpapatawad (sa 
kasalanan) nang pagbibigay ng mga katambal sa pagsamba sa 
Kanya, datapuwa't Siya ay nagpapatawad sa ibang mga 
kasalanan maliban pa rito sa sinumang Kanyang naisin. At 
sinuman ang magtakda ng anuman (sa pagsamba sa Kanya 
bukod pa) sa Allah, tunay nga na siya ay napaligaw sa 
kamalian." 

Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

"Iwasan ang pitong malalaking kasalanan." Sila ay 
nagtanong, 'O Propeta ng Allah, ano ang mga ito?', Siya ay 
sumagot, 'Ang pagtambal (Shirk) ng iba sa pagsamba sa 
Allah, ang nagsasagawa ng karunungang itim (Sihr), ang 
pagpatay sa mga ipinagbabawal ng Allah ng walang 
pahintulot, ang pagtanggap ng Riba'a patubuan o interes, 
ang paglustay o pagkamkam sa mga kayamanan ng mga 
ulila, ang pagtalikod (paglayo mula) sa labanan sa panahon 
ng digmaan at ang pagparatang sa mga 

Mananampalatayang babae na malayo sa pagsasagawa ng 
mga mahahalay na bagay." 


93 



2) Ipinag-uutos ang mabuting pakikitungo sa ibang tao at 
ipinagbabawal ang paglustay ng kayamanan, tulad ng 
pagpapatubo, pandaraya, pagnanakaw, pagkamkam ng mga pag- 
aari ng iba o ng mga bagay na tulad nito. Ang Allah (5fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:29; 

"O kayong Mananampalataya! Huwag kamkamin ang mga 
ari-arian ng bawa’t isa sa inyo nang labag sa katarungan 
maliban na ito ay isang kalakalan sa pagitan ninyo, nang may 
pahintulot sa isa’t isa. At huwag patayin ang inyong mga 
sarili (o di kaya ay magpatayan sa isa’t isa). Katiyakan, ang 
Allah ay Maawain sa inyo.^®" 

3) Ipinag-uutos ang katarungan at pagkapantay-pantay at 
ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pang-aapi o paniniil laban sa 
ibang tao. Ang Allah (0) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nahl, 
16:90; 

"Katotohanan, ang Allah ay nag-uutos ng Al-Adl 
(katarungan at pagsamba sa Allah lamang) at Ihsan 
(pagsasagawa ng inyong mga tungkulin sa Allah nang may 
kataimtiman at katapatan), nang ganap para sa (kasiyahan) 
ng Allah at naaayon sa Sunnah ng Sugo ng Allah at 
magbigay ng tulong sa mga kamag-anak at ipagbawal ng Al 
Fasha (mga makasalanang gawa tulad ng pangangalunya at 
iba pang malalaswang pakikipag-ugnayan) at Al Munkar 
(mga makasalanang gawain ukol sa kawalan ng pananalig sa 
Allah at Al Baghy (lahat ng uri ng pang-aabuso at pang-aapi). 


Ang Allah - ang Kataas-taasan at ang Dakila ay nagbabawal sa Kanyang mga 
Mananampalataya na huwag kunin ang ari-arian ng iba sa pamamagitan ng iba’t ibang di- 
kanais-nais na pamamaraan katulad ng Riba (patubuan), sugal at iba pang masasamang 
kaparaanan. Kung sakaH mang nakagawa sa mga ipinagbabawal ng AllahiS, nalublob ang 
sarili sa pagkakasala at nangamkam ng ari-arian ng iba, huwag kitlan ang sariHng buhay 
sapagka’t ang AUah iSfeay lagi nang mapagpatawad. Ang Kanyang mga pag-uutos at 
pagbabawal ay tanda lamang ng Kanyang habag sa atin. 


94 



Kayo ay Kanyang binigyan ng babala upang sakali kayo ay 
magbigay pansin (o pagpapahalaga sa kautusan)." 

4) Ipinag-uutos ang pakikipagtulungan sa kabutihan at 
makatarungang gawain at ipinagbabawal ang pakikipagtulungan 
sa paggawa ng kasamaan. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata Al-Maaidah 5:2; 

"Magtulungan kayo sa isa't isa sa (diwa ng) Birr (gawang 
kabutihan) at Taqwa^^ (kabanalan, pagmamahal at takot sa 
Allah). Subali’t huwag kayong magtulungan sa isa’t isa sa 
(gawaing) makasalanan at (gawang) pagsuway. At 
magkaroon ng Taqwa (takot) sa Allah. Katotohanan, ang 
Allah ay mahigpit sa pagpaparusa." 

5) Ipinag-uutos ang pangangalaga ng buhay at ipinagbabawal 
ang pagpatay at ipinagbabawal din maging ang 
pakikipagtulungan o pakikipagsabwatan dito maliban kung ito ay 
makatuwiran. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Maaidah 5:32; 

"Sanhi niyaon, ipinag-utos Namin sa Angkan ni Israel na 


Birr. Ito ay isang katangian ng isang na Muslim na kinabibilangan ng lahat ng uri ng 
kabutihan at pagsunod sa kautusan ng AllahJi na ipinag-aanyaya sa kapwa tao sa 
pamamagitan ng pagkakaroon ng Kabanalan, pagiging matuwid at masunurin sa bawat 
kautusan ng Allah Batay sa ayat bilang 177 (ng Surah Baqarah) ang Birr ay (isang 
katangian na) maniwala sa Allah, at sa Huling Araw, sa mga anghel, sa Aklat, sa mga 
Propeta at ang pamamahagi ng inyong yaman sa kabila ng pagmamahal dito para sa mga 
kamag-anakan, sa mga ulila at sa Masakin (ang mga dukha) at mga naglalakbay at yaong 
humihingi at pagpapalaya ng mga alipin, pagsasagawa ng pagdarasal at pagbibigay ng 
Zakah at tumutupad ng kanilang mga kasunduan at matiisin sa (panahon ng) labis na 
paghihikahos at (malubhang) karamdaman at sa panahon ng pagkikipaglaban. 

Taqwa-ito ay saHtang nagpapahiwatig ng tunay na takot, pagmamahal, pagsunod, at 
pagsuko sa AUahi^. Ang pagkakaroon ng Taqwa ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay 
natututong magpakumbaba sa Allah at harapin nang may katapatan ang lahat ng 
tungkuling hinihingi ng Islam sa kanya. Ang mga itinakdang tungkulin ay ang pagdarasal, 
pagbabayad ng Zakah at Sadaqah, pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, ang paglalakbay sa 
Makkah (Hajj), ang pagtatanggol sa Batas ng Islam (Jihad) at marami pang iba. 


95 



sinuman ang nakapatay ng isang tao na hindi naman 
nauukol sa ganting kabayaran ng pagkakapaslang at ng 
paghahasik ng kaguluhan sa kalupaan-ito ay katumbas na 
rin ng pagpatay niya sa buong sangkatauhan, at sinuman 
ang nagligtas ng isang buhay, ito ay katumbas ng pagliligtas 
niya sa buhay ng buong sangkatauhan. At tunay ngang 
dumating sa kanila ang Aming mga Sugo nang may dalang 
malinaw na katibayan at palatandaan, (nguni’t) sa kabila 
niyaon, marami sa kanila ang patuloy na lumalagpas sa 
hangganan (sa pamamagitan ng mga gawang makasalanan) 
sa kalupaan 

Ang Allah (^) ay nagsabi rin, Qur'an, Kabanata An-Nisaa 4:93; 

"At sinumang sadyang pumatay ng isang 
Mananampalataya, ang kanyang kabayaran ay Impiyerno 
na doon (siya ay) mananahan. At ang Foot at Sumpa ng 
Allah ay mapapasakanya. At isang matinding parusa ang 
inihanda para sa kanya." 

6) Ipinag-uutos ang mabait na pakikitungo sa mga magulang 
at ipinagbabawal ang pagsuway sa kanila. Ang Allah (^) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Israa, 17:23-24; 


"At ang iyong Rabb (Panginoon) ay nag-utos na wala kang 
dapat sambahin maliban sa Kanya. At ikaw ay maging 
masunurin sa iyong mga magulang. Rung ang isa sa kanila o 
silang dalawa ay kapwa sumapit na sa katandaan ng iyong 
buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng salitang 
kawalang-galang at huwag silang sigawan bagkus sila ay 
inyong tawagin sa (kalugud-lugod na) paraang marangal. At 


”^2 Isinalaysay ni Anas bin Malik: Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi, “Ang 
pinakamalalaking kasalanan {Al Kaba’ir) ay: 1 Ang magbigay katambal sa Allah sa 
pagsamba, 2 Ang pagpatay ng tao 3 Ang kawalan ng pagsunod sa mga magulang 4 Ang 
pagbibigay ng maling pahayag o maling pagsaksi.”Sahih Bukhari vol 9 Hadith Bilang 10. 


96 



iyong ibaba para sa kanila ang diwa ng pitagan at 
kababaang-loob sa pamamagitan ng Habag, at magsabi: "O 
Aking Rabb (Panginoon)! Igawad Ninyo sa kanila ang Inyong 
Habag sapagka't sila ang nangalaga sa akin nang ako ay 
musmos pa." 

7) Ipinag-uutos na pangalagaan ang ugnayang kamag-anakan 
at ipinagbabawal ang pagputol o pagsira ng ugnayan. Ang Allah 
(0) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Muhammad, 47:22-23; 

"Kaya, kung sakali’t ipagkatiwala sa inyo ang karapatang 
maging pinuno kayo ba ay maghahasik ng mga kabuktutan 
sa kalupaan at strain ang ugnayang pagkamag-anakan^^!? 
Sila yaong mga isinumpa ng Allah upang sila ay gawing 
mistulang mga bingi at bulag sa kanilang mga paningin." 

At ang Propeta Muhammad {M) ay nagsabi tungkol dito; 

"Ang sinumang pumutol ng ugnayang pagkakamag-anakan 
at pagkakapatiran ay hindi makakapasok sa Paraiso." 

8) Ipinag-uutos (at ipinag-aanyaya) ang pag-aasawa. Ang 
Propeta Muhammad (^) ay nagsabi; 

"O mga kabataan (binata), kung sinuman ang may 
kakayahang mag-asawa, nararapat niyang gawin ito, dahil 
pinapanatili nito ang kalinisan at nagpapababa sa kanyang 
paningin (sa mga ipinagbabawal na bagay). At kung 
sinuman ang walang kakayahang sa pag-aasawa, dapat 
siyang mag-ayuno, sapagka't ito ang kanyang pananggalang 
(sa tukso)." 


Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Thawban na sinabi niya na: Ang Sugo ng AUah (^) 
ay nagsabi: “Sinuman ang nagnanais na ang kanyang buhay na humaba, at ang kanyang 
kabuhayan ay umunlad (o madagdagan), dapat niyang pagdugtungin ang kanyang 
ugnayang pagkamag-anakan.” (ibig sabihin pagandahin niya ang ugnayan sa mga kamag- 
anak) Ahmad 5:279 at Sahih Bukhari 5985. (Mula sa Tafsir ibn Khatir vol 9, pahina 110.) 


97 



Mahigpit na ipinagbabawal ang pangangalunya at sodomiya 
(ugnayang sekswal ng kapwa lalaki) at ang anumang bagay na 
nag-aakay o nagbibigay ng daan para sa gawaing iyon. Ang 
Allah (5i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-A'raaf, 7:33; 

"Sabihin mo (O Muhammad) (Nguni't) ang mga bagay na 
sadyang ipinagbabawal ng aking Rabb ay ang Fawahish 
(lahat ng uri ng kasalanan, kalaswaan at bawal na 
pakikipagtalik [maging ito man ay ginawang hayag o tago], 
mga di-makatuwirang pang-aalipusta, at pagtatambal ng iba 
sa Allah [sa pagsamba]) na hindi naman Niya binigyang 
karapatan (o kapahintulutan) ito, at ang pagsasabi ng mga 
bagay tungkol sa Allah na wala naman kayong (ganap na) 
kaalaman. 

9) Ipinag-uutos ang pangangalaga sa mga ari-arian o 
kayamanan ng mga ulila at ang pag-aasikaso nang mabuti sa 
kanila, at ipinagbabawal ang pagkamkam o paglustay sa kanilang 
mga ari-arian nang walang karapatan. Ang Allah (^) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:10; 

"Katotohanan, yaong mga lumalamon (kumakamkam) ng 
ari-arian ng mga ulila nang di makatarungan, lumamon 
lamang sila ng apoy sa kanilang mga tiyan^"*. At sila ay 
susunugin sa naglalagablab na Apoy!" 

Ipinagbabawal ang pang-aapi at pagmamalupit sa mga ulila. Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Ad-Duhaa, 93:9; 


Kung inyong kinain o inubos ang ari-arian ng naulila nang walang karapatan, nilamon 
lamang ninyo ang apoy na magniningas sa inyong mga tiyan sa Pagbabangong Muli. 
Isinalaysay ni Abu Hurayrah na ang Sugo ay nagsabi: Iivasan ang pitong nakawawasak na 
kasalanan. Ang mga tao ay nagsabi, O Sugo ng Allah, ano ang mga ito? Kanyang sinabi: 
PagUbtgaj katambal sa pagsamba sa Allah, salamangka (madyik), paglamon sa patubo, paglamon sa 
ari-arian ng naulila, pagtalikod sa kaawaj atpaglajo sa pook ng labanan sa panahon ng digmaan, at 
magparatang sa malilinis na kababaihang Mananampalataja. (Muslim) 


98 



"Kayat huwag mong pakitunguhan ang ulila nang may 
pang-aapi." 

10) Ipinag-uutos na maging matapat sa pagpapahayag o 
pagsaksi at ipinagbabawal ang pagsisinungaling maging ang isa 
lamang sa mga ito. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Nais ba ninyong malaman ang tatlong pinakamalaking 
kasalanan? Sinabi nila, 'Tunay nga o Propeta ng Allah.' Ang 
sinabi niya, 'Ang pagbibigay ng katambal sa pagsamba sa 
Allah {Shirk), at ang walang galang sa kanyang mga 
magulang'. Siya ay nakahilig (nang sinasabi niya ang mga 
ito), nang siya ay umupong matuwid at sinabi niya, '...at 
ang pagsaksi nang walang katotohanan.' (Ang nag-uulat) ay 
nagsabi, 'Siya ay nagpatuloy sa pagsasalita at inulit ang mga 
ito, hanggang nais na sana namin na siya ay magtigil." 

11) Ipinag-uutos na dapat tuparin ang anumang ipinangako at 
isinumpang kasunduan at ipinagbabawal ang pagsisinungaling sa 
kanyang panunumpa (Al-Yameen Al-Ghamoos) ito ay ang 
sinasadyang pagsisinungaling upang maalis ang karapatan ng 
iba. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Imraan, 
3:77; 

"Katotohanan, yaong ipinagbibili (ipinagpapalit) sa maliit na 
kapakinabangan, ang halaga ng kasunduan sa Allah at ng 
kanilang mga panunumpa, sila ay walang (makakamtang) 
bahagi sa Kabilang Buhay. At ang Allah ay hindi 
mangungusap sa kanila at hindi (rin) titingin sa kanila sa 
Araw ng Pagkabuhay Muli. At sila ay hindi padadalisayin 
(mula sa kasalanan), at sa kanila (ay ipalalasap) ang 
mahapding parusa.’^" 


Sinabi ng Allah ^ na sinumang pumili sa maliHit na bagay sa buhay na ito na sadyang 
maikli at tunay na madaling magwawakas kaysa sa pagtupad sa kanilang ipinangako sa 


99 



12) Ipinag-uutos sa mga tao na pangalagaan ang kanilang sarili 
at ipinagbabawal ang pagpapatiwakal, kahit na ito ay tuwiran 
man o di-tuwiran, tulad ng paglulong sa mga bawal na gamot, 
sigarilyo at mga iba pang makabagong gamot na napatunayang 
ito ay nagdudulot ng mapaminsalang karamdaman. Ang Allah 
(5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:29-30; 

"...At huwag patayin ang inyong mga sarili (o di kaya ay 
magpatayan sa isa’t isa). Katiyakan, ang Allah ay 
Maawain sa inyo.’® At sinuman ang nagkasala sa 
pamamagitan ng paglabag (sa mga batas ng Allah) at 
kawalang-katarungan, sila ay Aming itatapon sa Apoy. 

At ito ay sadyang madali para sa Allah." 

13) Ipinag-uutos ang pagsasalita ng katotohanan, pagiging 
matapat, mapagkakatiwalaan, at ang pagtupad ng pangako. 
Ipinagbabawal ang pagsisinungaling, pandaraya at ang 
panlilinlang. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Anfaal, 8:27; 

"O kayong mga Mananampalataya (mga Muslim)! Huwag 
ninyong pagtaksilan ang Allah at ang Kanyang Sugo, o 
huwag sadyaing magtalu-sira sa inyong mga Amanat (ang 


Allah (tingnan ang talata blg.81) sa pamamagitan ng pagsunod kay Propeta Muhammad 
® na nagpapahayag sa tao ng kanyang pagkakalarawan (sa kanilang mga aklat: Torah at 
Injeel) at pinagtibay ang kanyang pagkamakatotohanan, magkagayao’y mawawalan sila ng 
bahagi sa gantimpala sa Kabilang Buhay. Ipinahihiwatig sa talatang ito na hindi sila 
kakausapin ng Allah^, ni hindi sila titingnan nang may anumang habag. Hindi sila lilinisin 
sa kanilang mga kasalanan at karumihan, bagkus itatapon sila sa Impiyerno. 

Ang Allah - ang Kataas-taasan at Dakila ay nagbabawal sa Kanyang mga 
Mananampalataya na huwag kunin ang ari-arian ng iba sa pamamagitan ng iba’t ibang di- 
kanais-nais na pamamaraan katulad ng Riba (patubuan), sugal at iba pang masasamang 
kaparaanan. Kung sakali mang nakagawa sa mga ipinagbabawal ng Allah, nalublob ang 
sarili sa pagkakasala at nangamkam ng ari-arian ng iba, huwag kidan ang sariling buhay 
sapagka’t ang Allah ay lagi nang mapagpatawad. Ang Kanyang mga pag-uutos at 
pagbabawal ay tanda lamang ng Kanyang habag sa atin. 


100 




pagtitiwalang ipinagkaloob sa inyo tungkol sa mga bagay at 
sa lahat ng tungkulin na ipinag-utos ng Allah na tuparin.)" 

14) Ipinag-uutos ang pagmamahalan at pagkakaisa at 
ipinagbabawal ang paninira sa ugnayan o samahan at lahat ng 
mga bagay na nag-uudyok ng hidwaan at pagkamuhi, tulad ng 
pagkakaroon ng sama ng loob, pagkapoot, paninibugho at 
pagkainggit. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Huwag mamuhi sa isa't-isa, huwag mainggit o magkaroon 
ng panibugho sa isa't-isa at huwag magtakwil o lumayo sa 
isa't-isa, manapay maging tunay na alipin ng Allah bilang 
magkakapatid. Hindi nararapat na putulin ang ugnayan ng 
mga magkakapatid nang higit sa tatlong araw." (Iniulat ni 
Imam Bukhari) 

15) Ipinag-uutos ang pagbibigayan at ipinagbabawal ang 
pagiging sakim at maramot. Ang Propeta Muhammad (^) ay 
nagsabi; 

"May dalawang ugali na kinalulugdan ng Allah; ang 
mabuting pag-uugali at ang mapagbigay, at may dalawang 
ugali na kinamumuhian ng Allah; ang masamang pag-uugali 
at ang mga mararamot. Kung nais ng Allah na bigyan ng 
kabutihan ang isang tao, ginagawa siya bilang daan upang 
makatulong sa mga pangangailangan ng ibang tao." (Iniulat 
ni Abu Nu'aim Al-'Iraaqi) 

16) Ipinag-uutos ang pagtitipid at ipinagbabawal ang pagiging 
maaksaya at mapaglustay ng salapi sa walang kabuluhang 
paggugol. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Israa, 
17:26-27; 

"At iyong ipagkaloob sa kamag-anak ang kanilang 
(kaukulang) karapatan at sa mga Miskin (mga mahihirap 


101 



na nagpapalimos) at sa mga (kinapos ng panustos na) 
naglalakbay. At huwag ninyong gugulin (ang inyong 
kayamanan) nang walang kabuluhan. Katotohanan, ang 
mapaglustay (nang walang kabuluhan) ay mga kapatid ng 
mga demonyo at ang demonyo (Satanas) ay lag! nang walang 
pasasalamat sa kanyang Rabb (Panginoon)." 

17) Ipinag-uutos ang pagiging mahinahon at hindi nagkukulang 
at hindi rin naman nagmamalabis sa Relihiyon (Deen). Ang 
Allah (5i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Baqarah, 2:185; 

"... Ang Allah ay naglalayon na gawing magaan ito para sa 
inyo at hindi Niya ninanais na gawing mahirap ang mga 
bagay para sa inyo. (Nais lamang Niya) na isakatuparan sa 
ganap na kaayusan ang mga itinakdang araw ng pag-aayuno 
at Siya ay inyong luwalhatiin nang dahil sa patnubay na 
ipinagkaloob sa inyo upang kayo ay (matutong) 
magpasalamat sa Kanya." 

At ang Propeta {M) ay nagsabi: 

"Mag-ingat at iwasan ang pagiging mahigpit o 
mapagmalabis sa Relihiyon, tunay ang isang bagay na 
nakasira sa mga nauna sa inyo ay ang pagiging 
mapagmalabis sa Relihiyon." (Iniulat sa Saheeh ibn Hibban) 

18) Ipinag-uutos ang kababaang-loob at ipinagbabawal ang 
pagmamataas at pagyayabang. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Luqmaan, 31:19; 

"At maging mahinahon (huwag magpakita ng kagaspangan) 
sa inyong paglalakad, ibaba ang inyong mga tinig. 
Katotohanan, ang pinakamagaspang sa lahat ng tinig ay ang 
atungal ng isang asno." 


102 



Ang Propeta Muhammad (M) ay nagsabi tungkol sa 
pagmamataas; 

"Sinumang may pagmamalaki sa kanyang puso na kahit 
kasinlaki ng buto ng mustasa ay hindi makakapasok sa 
Paraiso." Ang isang tao ay nagtanong, 'O Propeta ng Allah, 
ang mga tao ay nagnanais magsuot ng mga magagandang 
kasuotan at mga sandalyas.' Ang Propeta ay nagsabi, 'Tunay 
na ang Allah ay Maganda at minamahal Niya ang 
magaganda. Ang pagmamataas ay yaong hindi tumatanggap 
ng katotohanan at ang kanyang pagtingin sa kapwa ay 
mababa." (Iniulat ni Imam Muslim) 

Ang Propeta Muhammad (^) ay nag-ulat tungkol sa mga taong 
mapagmalaki sa sarili; 

"Sinuman ang kumakaladkad ng kanyang damit sa lupa 
nang may pagmamalaki, hindi siya titingnan ng Allah sa 
Araw ng Pagbabangong Muli." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

19) Ipinag-uutos sa mga tao na magdamayan sa kapwa at hindi 
dapat ikatuwa ang kalungkutan ng iba. Ang Propeta Muhammad 
(^) ay nagsabi; 

"Huwag maging masaya sa dinaranas na pighati ng iyong 
kapatid, maaaring magpakita ng habag ang Allah sa kanya 
at bigyan kayo ng pagsubok." (Iniulat ni Tirmidhi) 

20) Ipinagbabawal sa mga Muslim ang manghimasok sa buhay 
ng iba kung wala silang kinalaman o kaugnayan tungkol dito. 
Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Tunay na isang magandang pag-uugali ng isang Muslim ay 
ang hindi niya panghihimasok o pakikialam sa ibang wala 
siyang kaugnayan (o kinalaman)." (Iniulat ni Imam Tirmidhi) 


103 



21) Ipinag-uutos ang paggalang sa mga tao at ipinagbabawal 
ang pang-aalilipusta o panlalait. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, 
Qur'an, Kabanata Al-Hujuraat, 49:11; 

"O, kayong Mananampalataya (mga Muslim)! Huwag na 
ang isang pangkat sa inyo ay alipustain ang isa pang 
pangkat, maaaring ang huli ay higit na mabuti kaysa sa una. 
Maging (ang ilan) sa kababaihan ay huwag alipustain ang 
ibang kababaihan, maaaring ang huli ay higit na mabuti 
kaysa sa una. Huwag apihin ang isa sa inyo o di kaya’y 
hamakin (laitin) ang isa sa pamamagitan ng pagtawag ng 
masakit na palayaw (o taguri). Sadyang napakasamang 
hamakin (laitin) ang isang kapatid pagkaraang ito ay 
nagkaroon ng pananampalataya (sa Allah). At sinuman ang 
hindi nagsisisi, magkagayon, sila yaong (itinuturing na mga) 
Dhaleem (mapaggawa ng kamalian)." 

22) Ipinag-uutos ang pangangalaga nang may paninibugho sa 
kanilang 'maharims'^^ at ipinagbabawal ang pakikipagtalik sa 
hindi asawa. Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

"May tatlong uri ng tao na hindi makakapasok sa Paraiso; 
ang isang walang paggalang sa kanyang magulang, ang isang 
taong hinahayaan ang kanyang asawa (sa gawaing) bawal na 
pakikipagtalik at ang mga babaing tinutularan ang mga 
lalaki." (Mustadrak Al-Haakim) 

23) Ipinagbabawal ang mga tumutulad sa magkabilang 
kasarian, sinabi ni Ibn 'Abbaas (4®); 


Maharim: Ang mga kamag-anak na hindi maaaring pakasalan ang babae dahil sa 
kanilang (pagkamalapit) na relasyon sa dugo, tulad ng mga ina, mga kapadd na babae, mga 
tiya atbp. 


104 



"Ang Propeta ng Allah ay isinusumpa ang mga lalaking 
tinutularan ang mga babae at gayon din ang mga babaing 
tinutularan ang mga lalaki." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

24) Ipinag-uutos sa mga tao ang pagpupunyagi sa paggawa ng 
mabuti sa kapwa, datapwa't ipinagbabawal ang panunumbat sa 
kanilang ginawang kabutihan. Ang Propeta Muhammad {M) ay 
nagsabi; 

"Kayo ay binabalaan at iwasan ang panunumbat sa mga 
ginawa ninyong kabutihan sa kanila, sa katunayan ito ay 
nagiging sanhi ng kawalan ng pasasalamat (sa ginawan ng 
buti) at pinapawi nito ang gantimpala (na dapat ay 
tatanggapin niya nang dahil sa ginawa niyang kabutihan)." 

Pagkaraan ang Propeta (^) ay bumigkas ng Salita ng Allah (5fe); 
(Qur'an, Kabanata Al-Baqarah, 2:264) 

"O kayong Mananampalataya (Muslim)! Huwag tulutang 
mawalang saysay ang inyong Sadaqah (kawanggawa) sa 
pamamagitan ng pagpapaalala ng iyong kabaitan o 
(pagyayabang) upang saktan (o sumbatan) ang pinagbigyan, 
katulad ng taong gumugugol ng kanyang yaman upang 
makita lamang ng ibang tao at hindi naman naniniwala sa 
Allah at sa Huling Araw." 

25) Ipinag-uutos na huwag mag-isip ng masama sa kapwa at 
ipinagbabawal ang panunubok at ang paninira sa talikuran. Ang 
Allah (>3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Hujuraat, 49:12; 

"O, kayong Mananampalataya (mga Muslim)! Iwasan ang 
labis na hinala’*; sapagka't ang ibang panghihinala ay 


Si Malik ay nagtala na sinabi ni Abu Hurayrah na sinabi ng Sugo ng Allah (^) na, “Mag- 
ingat sa panghihinala, sapagka't ang hinala ay siyang pinakamasamang kasinungalingan; 
huwag maniktik sa isa’t isa, huwag mong tingnan ang kakulangan ng iba, huwag 


105 



kasalanan. At huwag maniktik, o manirang puri^® sa isa’t 
isa. Nais ba ninyong kainin ang laman ng inyong patay na 
kapatid ? Inyong kasusuklaman ang gay on (na bagay). At 
matakot sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay (Siyang) 
Tanging Nagpapatawad at tumatanggap ng pagsisisi, ang 
Maawain." 

26) Ipinag-uutos na pangalagaan ang dila sa lahat ng 
masasamang pananalita at dapat niyang gamitin ito sa mabuti 
para sa kanyang kabutihan o sa panlipunan, tulad ng pag-alaala 
sa Allah (5fe) at ang pagpayo sa muling pagkakasundo ng mga 
tao. Gayon din, ipinagbabawal gamitin ang dila sa kasamaan. 
Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Ang mga tao ba ay itinatapon sa Impiyerno ng una ang 
mukha at ilong dahil lamang sa natatamo at inaani ng 
kanilang dila?" (Iniulat ni Tirmidhi) 

27) Ipinag-uutos ang pakikitungo nang mabuti sa mga 
kapitbahay at ipinagbabawal ang pananakit sa kanila. Ang 
Propeta {M) ay nagsabi; 

"Isinusumpa ko sa Allah, siya ay hindi tunay na 
Mananampalataya! Isinusumpa ko sa Allah, siya ay hindi 
tunay na Mananampalataya! Isinusumpa ko sa Allah, siya ay 
hindi tunay na Mananampalataya!' At may nagtanong, 'Sino 
siya o Propeta ng Allah?' (ang inyong tinutukoy). Siya ay 
sumagot, 'Siya na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula 
sa kanyang kasamaan." 


manibugho sa isa’t isa, huwag mainggit sa isa’t isa, huwag kamuhian ang isa’t isa; at huwag 
iwanan ang isa’t isa. At o, alipin ng Allah, maging tunay kayong magkakapatid.” A1 
Muwatta 2:907 (Tafsir ibn Khatir vol 9, pahina 201). 

Isinalaysay ni Hudaifah: Narinig ko ang Sugo ng Allah (^) na nagsabi: “Ang isang 
Qattat” ay hindi makapapasok sa Paraiso.” Sahih Bukhari vol 8 Hadith bilang 82. (Ang 
“Qattat” ay isang tao na nagkakalat ng mga maling baHta sa ibang tao na may layong 
maghasik ng kapinsalaan at hidwaan sa mga tao. 


106 




28) Ipinag-uutos na piliin ang mga mabubuting kasamahan at 
ipinagbabawal ang mga masasamang kasamahan. Ang Propeta 
{M) ay nagsabi; 

"Ang halimbawa ng isang mabuti at masamang kasamahan 
ay tulad ng isang taong may dala-dalang pabango at ang 
isang taong panday. Maaaring ang isang taong may dalang 
pabango ay magbigay o ikaw ay pagbilban o kaya naman 
mayroon kang makukuhang nakalulugod o kasiya-siyang 
amoy. Datapwa't sa isang panday maaaring masunog ang 
kanyang damit o kaya naman masamang amoy ang 
makukuha mula sa kanya." (Iniulat ni Imam Al-Muslim) 

29) Ipinag-uutos sa mga tao na gumawa ng paraan upang 
pagkasunduin ang mga taong may hidwaan o hindi 
nagkakaunawaan at ipinagbabawal ang anumang bagay na 
magdadala ng poot o galit. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, 
Kabanata An-Nisaa, 4:114; 

"Walang (ibinubungang) kabutiban ang kanilang 
kadalasang mga libim na usapan, maliban yaong nag-uutos 
(na magbigay) ng Sadaqah (kawanggawa), o ng gawang 
matuwid), o ng pagkakasundo ng tao. At sinumang 
gumawa nito na may layon ng kasiyaban ng Allab, siya ay 
Aming bibigyan ng malaking gantimpala." 

30) Ipinag-uutos sa mga tao na maging matapat sa bawa't isa 
(sa pagbibigay ng mabuting payo) at ipinagbabawal ang 
pagkakait ng payo sa mga nagangailangan. Ang Propeta (^) ay 
nagsabi; 

'"Ang Been (Relibiyon) ay katapatan.' Kami ay nagtanong, 
'Kanino ba, O Propeta ng Allab?' Siya ay sumagot, 'Sa 
Allab, sa Kanyang Aklat, sa Kanyang Propeta at sa mga 


107 



pinuno ng pamayanang Muslim at sa kanilang mga 
mamamayan.'" (Iniulat ni Imam Muslim) 

31) Ipinag-uutos sa mga tao ang tumulong sa mga suliranin ng 
mga Muslim na sila ay nararapat bigyan ng magaang palugit (sa 
pagbayad ng kanilang utang), at ikubli ang kanilang mga 
pagkakamali. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Sinumang nagpaginhawa sa suliranin ng isang 
Mananampalataya, pagiginhawahin siya ng Allah sa Araw 
ng Paghuhukom. Sinuman ang nagpagaan ng anumang 
bagay sa kahirapan ng isang Muslim (tulad ng pagbayad ng 
utang ng isang tao), pagagaanin ng Allah sa kanya ang 
buhay dito at sa kabilang Buhay. At sinumang nagtago sa 
kasalanan ng isang Muslim, ikukubli din ng Allah ang 
kanyang mga kasalanan dito sa buhay sa Mundo at sa 
Kabilang Buhay. Tutulungan ng Allah ang Kanyang alipin 
habang siya ay tumutulong sa kanilang mga kapatid." 
(Iniulat ni Imam Muslim) 

32) Ipinag-uutos sa mga Muslim na kailangang magkaroon ng 
pagpaparaya at tibay ng loob sa panahon ng kahirapan at 
ipinagbabawal ang pangangamba at ligalig. Ang Allah (3fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Baqarah, 2:155-157; 

At katiyakan, kayo ay Aming susubukan tungkol sa mga 
bagay na inyong pinangangambahan, gutom, kawalan ng 
yaman, buhay at ani, subali’t magbigay ng magandang balita 
sa Sabirun (mga taong matiisin at mapagtimpi sa gitna ng 
kapighatian). Sila yaong kung nakaranas ng kapighatian ay 
nagsasabing: “Kami ay sa Allah nagmula at sa Kanya kami 
ay magbabalik.” Sila yaong ginawaran ng Salawat 
(pagpapala at kapatawaran) ng kanilang Rabb at ng 
Kanyang Awa at sila yaong napatnubayan. 


108 



33) Ipinag-uutos ang pagpapatawad at pagiging 
mapagpaumanhin at ang pag-iwas sa isang taong mapaggawa ng 
kasamaan sa kanya at ipinagbabawal ang paghihiganti at 
pagpaparusa. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al- 
Imraan, 3:133-134; 

"At humayo (sa landas na maghahatid sa inyo) sa 
kapatawaran mula sa inyong Rabb, at para sa Jannah 
(Paraiso) na kasing-lawak ng mga kalangitan at ng 
kalupaan, na inilaan sa Muttaqun. Yaong mga gumugugol 
mula sa kanilang yaman sa (panahon ng) kasaganaan at 
kahirapan, (silang) nagpipigil ng kanilang galit, at 
nagpapatawad sa tao; tunay na minamahal ng Allah ang 
mga Muhsin (mga taong mapaggawa ng kabutihan)." 

34) Ipinag-uutos na maging maawain at ipinagbabawal ang 
pagiging malupit at walang pagmamalasakit. Ang Propeta (^) ay 
nagsabi; 

"Ang Allah (3fe) ay nagpapakita ng habag sa mga 
mahahabagin. Maging mahabagin dito sa mundo at ang 
Allah (M) ay magiging mahabagin sa inyo." (Iniulat ni 
Tirmidhi) 

35) Ipinag-uutos na maging mabait at malugod sa bawa't isa at 
ipinagbabawal ang kalupitan at ang pagiging mahigpit. Ang 
Propeta (^) ay nagsabi; 

"Walang anumang ginawang kabaitan maliban na ito ay 
(nagdudulot o) nagbibigay ng ganda at walang anumang 
bagay na salat sa kabaitan maliban na ito ay may 
kakulangan." (Iniulat ni Imam Muslim) 


109 



36) Ipinag-uutos ang pagsukli ng kabutihan sa kasamaan at 
ipinagbabawal ang pagganti ng masama sa kasamaan. Ang Allah 
(3i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Fussilat, 41:34; 

"Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi 
magkatulad. Iwaksi (ang kasamaan) (sa pamamagitan) ng 
gawang higit na nakabubuti (ipinag-utos ng Allah (M) sa 
mga tapat na Mananampalataya na maging matiisin at 
maging mapagparaya sa mga taong nanakit sa kanila) 
samakatuwid, katotohanan, siya at kayo na dating 
magkagalit ay (magiging) tila isang matalik na kaibigan." 

37) Ipinag-uutos na ipalaganap ang karunungan o kaalaman at 
ipinagbabawal ang pagkakait o pagtatago nito. Ang Propeta (^) 
ay nagsabi; 

"Sinuman ang pinagtanungan ng tungkol sa karunungan at 
ito ay kanyang ipinagkait, sa Araw ng Pagkabuhay-Muli siya 
ay ilalagay sa gitna ng Impiyerno." (Iniulat ni Haakim) 

38) Ipinag-uutos sa mga Muslim na magpalaganap ng 
kagandahang-asal at katarungan, at ipagbawal ang mga bisyo at 
masasamang pag-uugali, nang naaayon sa kanyang kakayahan at 
antas ng katungkulan. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Sinuman sa inyo ang nakakita ng masamang pag-uugali, 
dapat niyang baguhin ito sa pamamagitan ng kanyang 
kamay, kung wala siyang kakayahang gawin ito, dapat 
niyang baguhin ito sa pamamagitan ng kanyang dila, at kung 
ito ay hindi pa rin niya magawa, dapat niyang kamuhian ito 
sa kanyang puso, at ito ang pinakamababang antas ng 
pananampalataya." (Iniulat ni Muslim) 


110 



Ang Mga Iba't Ibang Gawain (o Bagay) na 
Ipinagbabawal ng Islam 


1) Ipinagbabawal ang alak at lahat ng mga gamot na 
nakalalasing at nakalalango o katulad nito, kahiman ito ay 
kinakain, iniinom, sinisinghot o kaya iniiniksyon. Ang Allah (^) 
ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Maa'idah, 5:90-91; 

"O kayong Mananampalataya! Ang lahat ng Khamr 
(inuming nakalalasing) at ang sugal at ang Ansab^^ at ang 
Azlam (ang paggamit ng palaso upang hanapin ang 
kapalaran o pagpapasiya) ay mga gawaing kasuklam-suklam 
mula sa Satanas. Kaya, (mahigpit na) iwasan ang lahat ng ito 
upang kayo ay magsipagtagumpay. Nais lamang ng Satanas 
na maghasik ng galit at poot sa pagitan ninyo sa 
pamamagitan ng Khamr (mga inuming nakalalasing) at sugal 
at (nais niyang) hadlangan kayo sa pagbibigay-alaala sa 
Allah at mula sa pagtupad ng Salaah (pagdarasal). Kaya, 
kung gayon, hindi ha kayo iiwas? 

2) Ipinagbabawal ang pagkain ng mga patay na hayop, baboy at 
lahat ng mga bagay na sinabi ng Allah (^) sa Qur'an, Kabanata 
Al-Maa'idah, 5-3; 

"Ipinagbabawal sa inyo (bilang pagkain) ang mga: Maytah 
(patay na hayop, mga hayop na hindi kinatay), dugo, laman 
ng baboy at ang mga kinatay na hindi sinambit ang Ngalan 
ng Allah bilang pag-aalay sa iba bukod sa Kanya o di kaya’y 
kinatay upang ialay sa mga dinadalanginang idolo) o kaya’y 
pinatay sa pamamagitan ng sakal (bigti) o ng marahas na 
hampas o pagkahulog o sa pamamagitan ng pagsuwag ng 


Mga hayop na kinakatay bilang pag-aalay sa mga An Nusub (mga altar na yari sa bato) 
na nakatayo sa mga pook tulad ng libingan na kung saan kinakatay ang mga hayop sa 
kanilang mga pagdiriwang sa ngalan ng kanilang mga sinasambang mga diyus-diyosan 
tulad ng santo, santa, rebulto, imahen, anghel at iba pa. 


Ill 



mga (matutulis na) sungay at yaong ibang bahagi nito ay 
kinain (nilapa) na ng mga mababangis (o ligaw) na hayop 
maliban na lamang kung ito ay inyong kinatay bago 
nalagutan ng hininga. At sa (mga hayop din) na kinatay 
(bilang gamit) sa An-Nusub (dambanang bato). 
(Ipinagbabawal rin sa inyo) ang paggamit ng palaso (o 
busog) sa paghahanap ng kapalaran o pasiya..." 

3) Sa mga kinakain na sinadyang hindi binabanggit ang 
Pangalan ng Allah (3i), o kaya ay sinadyang pinatungkol sa iba 
maliban sa Ngalan ng Allah (^) sa oras ng pagkatay. Ang Allah 
(5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-An'aam, 6:121; 

"(O, kayong Mananampalataya) Huwag kainin ang (laman o 
karne) ng anuman na ang Pangalan ng Allah ay hindi 
binanggit (habang kinakatay), katiyakang ito ay Fasq 
(pagsuway at pagkakasala sa Allah)..." 

4) Ang pagkain ng kame ng mga hayop na mayroong mga 
pangil, tulad ng mga Icon, leopardo, lobo at ang mga katulad 
nito, at gayon din ang mga ibong may mahahabang kuko, tulad 
ng mga agila, mga palkon, mga lawin at ang mga ibang katulad 
nito. Sinabi ni Ibn 'Abbaas (^); "Ipinagbabawal ng Propeta 
ang pagkain ng mga hayop na kumakain ng kanilang kapwa 
hayop na may pangil, at ang mga ibong may mga 
mahahabang kuko (na pinansisilo sa kanilang mga 
biktima)." (Iniulat ni Imam Muslim) 

5) Ang mga kinatay na hayop ng iba bukod sa mga Hudyo at 
Kristiyano ay itinuturing na bulok at ipinagbabawal na kainin. 
Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Maa'idah, 5:5; 

"Sa araw na ito, pinahintulutan (at ginawang marapat) sa 
inyo ang mga Tayyibat (lahat ng mabubuti [Halal] na 
pagkain na minarapat ng Allah bilang pagkain sa inyo) mga 


112 



laman (karne) ng mga kinatay na pinahintulutang kaining 
hayop, galas at mga pagkain mula sa gatas, mga taba, gulay 
at prutas). Ang mga pagkain (mga kinatay at nakakaing 
hayop) ng Angkan (na pinagkalooban) ng Kasulatan (Hudyo 
at Kristiyano) ay pinahihintulutan sa inyo at maging ang 
inyong (mga pagkain) ay pinahihintulot din sa kanila." 

6) Ang lahat ng pagkain at inumin na nakapipinsala sa katawan 
ng isang tao, tulad ng sigarilyo at mga tulad nito ay 
ipinagbabawal. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata An- 
Nisaa, 4:29; 

"At huwag patayin ang inyong mga sarili (o di kaya ay 
magpatayan sa isa’t isa). Katiyakan, ang Allah ay Maawain 
sa inyo." 

7) Ipinagbabawal ang pagsuot ng seda, ginto at pilak para sa 
mga lalaki, ang mga ito ay ipinahihintulot sa mga kababaihan 
lamang. Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; "Ang pagsusuot 
ng seda at ginto ay ipinahintulot sa mga kababaihan ng 
aking pamayanan datapwa't ipinagbabawal para sa mga 
kalalakihan." (Iniulat ni Imam Ahmad) 

Ipinahihintulot sa mga lalaki ang pagsuot ng pilak na singsing, sa 
sinturon at maglagay ng palamuti sa mga sandata. 


113 



Ang Mga Piling Du'aa (Panalangin, Pagsusumamo) 

at Pag-uugali 


1) Banggitin ang Pangalan ng Allah (M) (sa pagsabing 
'Bismillah') bago kumain o uminom. Pagkatapos kumain at 
uminom ay dapat na magpasalamat sa Kanya [sa pamamagitan 
ng pagsabing 'Alhamdulillah' (papuri at pasasalamat ay para sa 
Allah (3fe)]. Kailangang unang kainin ang nasa inyong harapan 
(at hindi ang nasa harap ng iba), at gamitin ang kanang kamay 
kapag kumakain, sapagka't ang kaliwang kamay ay ginagamit sa 
paglilinis ng mga marurumi (tulad ng maselang bahagi ng 
katawan pagkatapos gumamit ng palikuran at ibang katulad nito). 

Si 'Umar bin Abi Salamah (4®) ay nagsabi; 'Noong ako ay bata 
pa, ako ay nasa hapag-kainan sa loob ng pamamahay ng Propeta 
ng Allah (^), at ang aking kamay ay umaabot ng pagkain sa 
lahat ng pinggan (habang kumakain). Kaya ang Propeta ng Allah 
{M) ay nagsabi sa akin; 

"O bata, banggitin mo ang Pangalan ng Allah (bago 
magsimulang kumain), gamitin mo ang kanang kamay at 
kainin muna ang nasa harapan mo." (Iniulat ni Imam 
Bukhari) 

2) Huwag pintasan ang pagkain, kahit na ito ay hindi nakasisiya 
o ito man ay nakauumay. Si Abu Hurairah (4®) ay nagsabi; 

"Ang Propeta ng Allah ay hindi kailanman namintas sa 
pagkain. Rung nais niya ang pagkain, siya ay kakain at kung 
ito ay hindi niya nais (ang pagkain) siya ay hindi na lang 
kakain." (Iniulat ni Imam Bukhari) 


II4 



3) Ipinagbabawal ang pagpasok sa mga ibang bahay nang 
walang pahintulot. Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata 
An-Noor, 24:27; 

"O kayong mga Mananampalataya! (mga Muslim) Huwag 
kayong magsipasok sa mga tahanan maliban sa inyong 
sariling (tahanan) hanggang kayo ay humingi ng 
kapahintulutan at batiin yaong nasa loob nito; ito ay higit na 
makabubuti para sa inyo upang sakali kayo ay (matutong) 
makaalala." 

4) Huwag magpumilit sa paghingi ng pahintulot (nang higit sa 
tatlong ulit). Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Ang paghingi ng pahintulot ay hanggang tatlong ulit. Rung 
kayo ay pinahintulutan, magkagayon kayo ay pumasok, 
kung walang pahintulot, magkagayon, kayo ay dapat na 
umalis." (Iniulat ni Imam Muslim) 

5) Magbigay ng pagbati sa lahat ng mga Muslim, kahit hindi 
ninyo kilala (tulad ng pagsabi ng As-Salaamu A’laykum), dahil 
ito ay may dalang pagmamahalan at pagkakapatiran. Ang 
Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Kayo ay hindi maaaring makapasok sa Paraiso hanggang 
kayo ay hindi sumasampalataya, at kayo ay hindi magiging 
tunay na Mananampalataya hanggang hindi kayo 
nagmamahalan sa isa't isa. Aking sasabihin sa inyo ang isang 
bagay na kung ito ay inyong gawin, kayo ay magmamahalan 
sa isa't isa? Magbatian ng 'Salaam' sa bawa't isa." (Iniulat ni 
Imam Muslim) 


115 



6) Kung kayo ay binati ng Salaam, dapat na suklian nang gayon 
ding pagbati o mas higit na mainam pa roon^\ Ang Allah (3fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata An-Nisaa, 4:86; 

"At kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay inyong suklian ng 
pagbati nang higit na mainam (kaysa) rito, o di kaya'y 
suklian ito nang katumbas na pagbati..." 

7) Kung kayo ay makaramdam ng paghihikab, dapat ninyong 
pigilin ito sa abot ng inyong makakaya. Ang Propeta ng Allah 
{M) ay nagsabi; 

"Ang paghihikab ay mula sa Satanas. Kung ang isa sa inyo 
ay nais maghikab, nararapat niyang pigilin ito hanggang 
makakaya niya. At kung ito ay hindi niya mapigilan at siya 
ay nakapaghikab nang may ingay tulad ng 'Aahh', ang 
Shaytaan ay hahalakhak." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

Kung hindi mapigilan ang paghihikab, dapat niyang takpan ang 
kanyang bibig ng kanang kamay. Kung ang kaliwang kamay ang 
gagamitin, dapat gamitin ang likod ng palad at itakip sa bibig. 

8) Kapag kayo ay nagbahing, sabihin ang Alhamdulillah' . At 
kung ang ibang Muslim ay nagbahing at nagsabi ng 
'Alhamdulillah', nararapat na sagutin ito ng 'Yarhamuk-Allah' 
(Nawa'y kahabagan ka ng Allah (5fe). At kung may sumagot sa 
iyo ng 'Yarhamuk-Allahu', suklian mo siya ng 'Yahdeekumullah 
wa yuslihu baalakum' (Nawa'y patnubayan ka ng Allah (5fe) at 
panatilihing mabuti ang iyong kalagayan). Ito ay batay sa salita 
ng Propeta Muhammad (M)', 


Kung may bumati ng, 'As-Salaamo alaykum', dapat siyang suklian man lang ng, 'wa 
'alaykum As-Salaam'. Ngunit mas mainam na dagdagan ng, 'wa Rahmatullah' o kaya 
higit pa dito ng, 'wa Barakatuh'. 


II6 



"Sinuman ang bumahing, dapat niyang sabihin ang, 
'Alhamdulillah', at nararapat tugunin ito ng kanyang mga 
kapatid o kasama sa pamamagitan ng pagsabing, 'Yarhamuk- 
Allah', at ang nagbahing ay kailangan niyang suklian ulit ng, 
'Yahdeekumullah wa yuslihu baalakum. " (Iniulat ni Imam 
Bukhari) 

Kapag ang di-Muslim ay nagsabing, 'Alhamdulillah', dapat 
suklian lamang siya ng, 'Yahdeekumullah'. 

Si Abu Hurairah (^) ay nag-ulat na kapag ang Propeta ng Allah 
(^) ay bumahing, tatakpan niya ang kanyang bibig ng kamay o 
ng kanyang damit at mahina ang kanyang pagbahing. 

9) Huwag dumighay sa publiko. Sinabi ni Ibn Umar (4®); 

"Nang ang isang tao na kasama ng Propeta ng Allah ay 
dumighay, sinabihan niya na ito nang ganito, 'Pangalagaan 
mo kami sa iyong pagdighay, sapagka't ang karamihan sa 
mga nagpapakabusog sa buhay dito ay makalalasap ng 
pagkagutom nang mahabang panahon sa Araw ng 
Pagkabuhay-Muli'." (Iniulat ni Tirmidhi) 

10) Kapag kayo ay magbibiro, huwag magsasalita ng anumang 
bagay na nakasasakit, pagmamalabis o pang-aapi sa iba. Ang 
Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Huwag ipahihintulot na kumuha ng mga bagay mula sa 
kanyang kapatid (upang siya ay galitin), seryoso man o 
maging sa pagbibiro." (Iniulat ni Abu Dawud) 

Huwag magbiro nang hindi totoo, na siyang nagbibigay-daan sa 
kasinungalingan upang makapagpatawa lamang. Ang Propeta 
{M) ay nagsabi; 


117 



"Sumpa sa isang nagsisinungaling sa kanyang mga salita 
upang makapagpatawa sa mga tao, sumpa sa kanya! sumpa 
sa kanya!" (Iniulat ni Abu Dawood). 

11) Bago matulog, banggitin ang Pangalan ng Allah (3fe) at 
mahiga nang nakatagilid sa kanang bahagi ng katawan. Si 
Hudayfah ibn al-Yaman (4a) ay nagsabi; "Kapag ang Propeta 
ay mahihiga na upang matulog, siya ay magsasabi ng; 

'Bismika amootu wa ahyaa .. Ang kahulugan ay: 

"Sa Ngalan Mo (O Allah) ako ay mamamatay at 
mabubuhay". 

At pagkagising, siya ay dapat na magsabi ng; 

'Alhamdulillah-illadhi ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa 
ilayhi-in-nushoor.' 

Ang kahulugan ay: 

"Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah na Sly ang 
nagbigay buhay pagkaraan (ibinalik tayo mula) sa 
kamatayan." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

12) Bago makipagtalik sa inyong asawa, sabihin ang; 

"Bismillaah, Allahumma jannibnash-Shaytaan, wa jannib-ish- 
Shaytaana maa razaqtanaa. "...Ang kahulugan ay: 

"Sa Ngalan Mo, O Allah, pangalagaan Mo kami laban sa 
Shaytaan, at pangalagaan Mo ang (supling na) ipagkakaloob 
Mo sa amin”. (Iniulat ni Imam Bukhari) 

At sinabi ng Propeta Muhammad (^); 


II8 



"Sinuman ang may hangaring sumiping sa asawa at nagsabi 
(bago makipagtalik) ng; 'Sa Ngalan Mo, O Allah! 
pangalagaan Mo kami laban sa Satanas, at pangalagaan Mo 
ang (supling na) ipagkakaloob Mo sa amin'; at kung ang 
Allah ay magkakaloob ng anak, ang supling ay di- 
mapipinsala ng Satanas." (Iniulat ni Imam Bukhari). 

Iminumungkahi na hindi dapat ipagsabi ng mag-asawa ang 
kanilang mga pagtatalik. Ang Propeta {M) ay nagsabi; 

"Katotohanan na ang may pinakamasamang kalagayan sa 
mga tao sa Kabilang Buhay ay ang mga mag-asawang 
ipinagsasabi ang kanilang ginawang lihim na pagtatalik." 

13) Sa pag-alis mula sa tahanan, ang panalangin ay katulad ng 
payo ng Propeta (M)', 

'Sinuman ang nagsabi ng (bago umalis ng bahay); 

"Bismillah, tawakkaltu 'alAllah, laa hawla wa laa quwwata illaa 
billah." 

Ang kahulugan ay: 

"Sa Ngalan ng Allah, ako ay nananalig (nagtitiwala at 
umaasa) sa Allah, walang ibang kapangyarihan o lakas 
malibang ito ay mula sa Allah.'... 

...magkagayon sasabihin sa kanya; ikaw ay pangangalagaan 
sa lahat ng bagay na iyong gagawin, at ikaw ay kukupkupin 
(mula sa lahat ng kasamaan), at ang 'Shaytan' ay lalayo at 
tatalikod sa iyo." (Iniulat ni Tirmidhi) 

14) Sa pagdalaw sa mga may karamdaman, ipagdasal ang 
maysakit tulad ng pag-ulat ng Propeta (^). Sa kanyang pagdalaw 
sa mga may-sakit, siya ay mauupo sa gawing ulunan nito at 
sasabihin nang pitong ulit ang; 


119 



"Assalullah al-Adheem, Rabb ul-Arsh-Adheem an 
yashfik. ".Ang kahulugan ay: 

"Ako ay nagsusumamo sa Allah, ang Dakila, ang Rabb 
(Panginoon) ng Dakilang Kaharian at Luklukan, na nawa'y 
pagalingin ka." 

Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Kung naitakda ng Allah na siya ay mahuhuhay nang 
mahahang panahon, siya ay gagaling sa kanyang 
karamdaman." (Iniulat ni Ibn Hibban) 

15) Sa pagtungo sa palikuran, nararapat pumasok na una ang 
kaliwang paa at magsabi ng; 

"Bismillah Allahumma inni a'oodhu bika min al-kubti wal- 
khaba 'ith." 

Ang kahulugan ay: 

"Sa Ngalan Mo, O Allah, ako ay nagpapakupkop sa lyo mula 
sa mga lalaki at hahaing demonyo." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

Sa paglabas ng palikuran, lumabas na una ang kanang paa at 
magsasabi ng; 

"Ghufraanak. .. Ang kahulugan ay: 

"Ako ay patawarin Mo*^." (Iniulat ni Ibn Hibban at ni Ibn 
Maajah) 


Sinabi ni Shiekh Albani (nawa'y kaawaan siya ng Allah); ang salaysay (Hadith) na ito ay 
mapananaUgan. 


120 



Ang Mga Payong Pagkakapatiran 

1) Dapat malaman na ang lahat ng mga nakaraang kasalanan ng 
isang taong yumakap sa Islam nang buong katapatan ay 
pinatatawad ng Allah (^). Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Alam ba ninyo na pinapawi ng Islam ang lahat ng 
nakaraaan (kasalanan)." (Iniulat ni Imam Muslim) 

Higit pa rito, dahil sa kagandahang loob at habag ng Allah (^), 
ang lahat ng kasalanang nagawa bago yumakap ng Islam ay 
pinapalitan ng Allah (^) bilang magagandang gawain. Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi sa Qur'an, Kabanata Al-Furqan, 25:68-70 

"At sila yaong hind! dumadalangin sa ibang ilah (diyos) na 
itinatambal sa Allah, sila na hindi pumatay ng kapwa-tao na 
ipinagbabawal ng Allah, maliban sa makatotohanang 
(makatuwirang) dahilan, at hindi nagkasala ng bawal na 
pakikipagtalik at sinumang gumawa nito ay makakatanggap ng 
kaparusahan . Ang parusa ay pag-iibayuhin sa kanya sa Araw 
ng Pagkabuhay Muli, at siya ay mananatili roon na kadusta- 
dusta; maliban yaong nagsisi at naniwala at gumawa ng 
kabutihan; para sa kanila, ay papalitan ng Allah ang kanilang 
mga kasalanan ng mga mabubuting gawa, at ang Allah ay 
Laging Nang Mapagpatawad, ang Maawain." 

Tunghayan itong magandang balita mula sa Allah (5fe). Ang mga 
taong yumakap sa Islam mula sa mga Angkan (na 


Isinalaysay ni Ibn Abbas: Ang ibang mga pagano na nagkasala ng maraming pagpatay at labis 
na nagkasala ng bawal na pakikipagtalik ay lumapit kay Propeta Muhammad ^ at nagsabi: "O 
Muhammad! Anuman ang sabihin mo, at ipag-anyaya sa tao ay mabuti, ngunit aming nais kung 
maaari ay ipagbigay-alam mo sa amin kung maaari naming pawiin para sa amin (ang mga 
nakaraang kasamaan) ng aming mga gawa. Kaya, ang talatang ito ay naipahayag at ang talatang 

25:70.. .maliban yaong nagsisi at gumawa ng kabutihan_" Sahih Bukhari vol 6 Hadith Bilang 

334. 


121 



pinagkalooban) ng Kasulatan (Kristiyano at Hudyo) ay 
magkakaroon ng dalawang gantimpala nang dahil sa kanilang 
paniniwala sa kanilang mga Propeta at sa kanilang paniniwala 
kay Propeta Muhammad (^) bilang Huling Sugo ng Allah. Ang 
Allah (5fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Qasas, 28:52-54; 

"Yaong sa kanila ay Aming ipinagkaloob ang Kasulatan (ang 
Tawrat at Injeel) bago pa man ito, sila ay naniwala (sa 
Qur'an). At nang ito ay bigkasin sa kanila, sila ay nagsabing: 
"Kami ay naniniwala rito. Tunay na ito ay katotohanan 
mula sa aming Rabb (Panginoon). Tunay nga na kahit noon 
pa man kami ay nabibilang sa mga Muslim (taong sumusuko 
ng mga sarili sa Allah sa Islam (tulad ni Abdullah bin Salam 
at Salman Farsi). Sa kanila ay ipagkakaloob ang dalawang 
gantimpala sapagka't sila ay matiisin, at umiiwas sa 
kasamaan (sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan), at 
gumugugol (sa kawanggawa) mula sa anumang bagay na 
ipinagkaloob sa kanila." 

Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Sinuman ang yumakap sa Islam mula sa dalawang Angkan 
(na pinagkalooban) ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano), sila ay magkakaroon ng dalawang gantimpala. 
Sila ay tatanggap ng mga karapatan na ating tinatamasa at 
sila ay nararapat magbigay ng mga karapatan tulad ng 
ating ipinagkakaloob. At kung sinuman ang tumanggap sa 
Islam mula sa mga Pagano (bukod sa kanila), ay tatanggap 
ng kanilang gantimpala, at matatamasa nila ang mga 
karapatan na ating tinatamasa, at sila ay nararapat 
magbigay ng karapatan na ating ipinagkakaloob." (Iniulat ni 
Imam Ahmad) 

Kaya, bilang bagong yakap sa Islam, kayo ay magsisimulang 
mamuhay sa ilalim ng relihiyong Islam na ang inyong talaan ay 


122 



maputi at malinis, kaya naman iwasan ang mga mali at 
makasalanang gawain. 

2) Ngayong inyong nababatid na ang katotohanan, nararapat na 
maglaan ng sapat na panahon sa pag-aaral ng inyong Been 
(Relihiyon). Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Kung hangarin ng Allah ang kabutihan para sa isang tao, 
binibigyan Niya ito ng kakayahang maunawaan ang kanyang 
relihiyon." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

Maglaan ng sapat na oras sa pag-aaral ng kaalamang nauukol sa 
'Aqeedah (Ang Prinsipiyo ng Islamikong Paniniwala), at 
pagkatapos ay pag-aralan din ang lahat ng mahahalagang 
kaalaman hinggil sa pang-araw-araw na pamumuhay ng inyong 
Been (Relihiyon) tulad ng (Tahara) Paglilinis, (As-Salaah) 
Pagdarasal at ang mga ibang pangunahing katuruan. Dapat ding 
matutunan ang mga batas tungkol sa pangangalakal, at 
paghahanap-buhay, upang sa ganoon ay hindi kayo masadlak sa 
mga bagay na ipinagbabawal. At nararapat na gawin ang 
makakaya upang maisaulo ang Aklat ng Allah (^) (ang Qur'an). 

Dapat ninyong maunawaan ang inyong Been (Relihiyon) batay 
sa wasto at mapagkakatiwalaang pinagmulan nito- ang Qur'an at 
'Sunnah' ng Propeta (^). 

Gawin ninyong huwaran si Propeta Muhammad (^) at pag- 
aralan ang kanyang talambuhay upang pamarisan. Kung maaari 
ay lagi kayong makisama sa mga Maalam na Muslim o sa mga 
mag-aaral na may tamang kaalaman sa Islam, sila na 
isinasakatuparan ang anumang kanilang itinuturo. 

Dapat malaman na hindi lahat ng nag-aangkin bilang mga 
Muslim ay tunay na Muslim. Samakatuwid, maging maingat sa 
sinumang inyong pinagkukuhanan ng kaalaman tungkol sa 


123 



Islam. Anuman ang inyong nababasa o naririnig ay nararapat na 
pag-aralang mabuti o isangguni batay sa aral ng Qur'an at 
Sunnah ng Propeta (^) (ang Sunnah ay dapat nauunawaan batay 
sa mga paliwanag ng mga napatnubayang mga naunang 
mabubuting Muslim). Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Pinagpapayuhan ko kayo nang may kaakibat na takot 
(Taqwaa) sa Allah, makinig at sumunod maging sa isang 
alipin na taga Ethiopia na putol ang paa (kung siya ang 
inyong maging pinuno). Sa katotohanan, sinuman sa inyo 
ang mahuhay ng mahahang panahon ay makasasaksi ng mga 
iha't ihang paghahago (sa relihiyon). Kaya, dapat na 
manatili sa aking Sunnah at sa Sunnah ng mga 
napatnuhayang mga Khalifa (pinuno). Humawak nang 
mahigpit at kumapit sa pamamagitan ng inyong mga hagang 
(ngiping pang-nguya). At mag-ingat sa mga gawaing Bid'aah 
(mga gawaing salungat sa aral ng Islam). Sapagka't, 
katotohanan na ang mga gawaing paghahago ay Bid’aah 
(mga gawaing salungat sa aral ng Islam), at hawa't Bid’aah 
ay (nag-aakay sa) pagkakaligaw (sa patnuhay)." (Iniulat ni 
ibn Hibban at Abu Dawood) 

Anuman ang umaayon sa kanyang Sunnah, ito ay dapat kuhanin 
at sundin, at anuman ang sumalungat ay nararapat na talikdan o 
iwasan. (Kaya, kung kayo ay nag-aalinlangan ukol sa isang 
bagay, ito ay dapat na isangguni sa isang mabuti, 
mapagkakatiwalaan o mapananaligang maalam na Muslim). Ang 
Propeta ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Ang mga Hudyo ay nagkahati-hati sa pitumput-isang (71) 
sekta, ang isa ay nasa Paraiso at ang pitumpu ay nasa 
Impiyerno. Ang mga Kristiyano ay nahati sa pitumput- 
dalawang (72) sekta, ang isa ay nasa Paraiso at ang 
pitumput-isa ay nasa Impiyerno. Sa ngalan ng Allah, na 
Siyang may tangan ng kaluluwa ni Muhammad, ang aking 


124 



'Ummah' (pamayanan) ay mahahati sa pitumput-tatlong (73) 
sekta, ang isa ay mapupunta sa Paraiso at ang pitumput- 
dalawa ay masasadlak sa Impiyerno.', May nagtanong , 'O 
Propeta ng Allah, sino ang mapupunta sa Paraiso?' Siya ay 
sumagot, 'Ang Jamaa'ah.^‘*” (Iniulat ni ibn Maajah) 

3) Al-Wala at Al-Barra'. Ito ay nangangahulugan na inyong 
mahalin at makipag-isa sa mga Mananampalataya at inyong 
kasuklaman ang mga gawain ng di-Mananampalataya at sila ay 
ituring mong kaaway. Nguni't hindi ito nangangahulugan na sila 
ay apihin at labagin o kamkamin ang kanilang karapatan. Huwag 
mo silang kasuklaman nang dahil lamang sa kanilang pagkatao, 
kundi dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at mating 
paniniwala at sa kanilang pagkakaligaw sa tamang landas. Sa 
ganitong kalagayan, kailangan mo silang anyayahan at gawin 
ang lahat ng makakaya upang akayin sila sa tamang landas at 
upang sila ay mailayo sa Impiyerno. (Sa pamamagitan Da 'wah o 
pagpapaliwanag sa Islam). Mas higit ang pakikipagkaibigan sa 
mga Muslim kaysa sa di-Muslim at huwag silang tulungan laban 
sa mga Muslim. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata 
Al-Tawbah, 9:71; 

"Ang mga Mananampalataya, mga lalaki at mga babae, sila 
ay Awliyaa (tagapagtangkilik, kapanalig, kaibigan, 
tagapangalaga) sa isa't isa..." 

4) Dapat malaman na sinuman ang yumakap sa Islam ay 
nakararanas ng masidhing pang-aapi at nagkakaroon ng di- 
pagkakaunawaan sa kanilang mga malalapit na kamag-anakan o 
kaibigan. Alalahanin na ang pagsubok na ito ay nagiging daan 
upang higit pang umunlad ang ating Iman (paniniwala, 
pananampalaya at pananalig) nagpapadalisay sa atin mula sa 
mga kasalanan, at ito ay nagsisilbing isang pagsubok mula sa 


Jamaa’ah: ang pangkat na mahigpit na sumusunod sa tamang aral ng Qur'an at Sunnah 
ng Propeta Muhammad (^). 


125 



Allah (M) upang makita ang ating katapatan sa ating relihiyon. 
Ang Allah (M) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Ankaboot, 29:2- 
3; 

"Inaakala ba ng sangkatauhan na sila ay hahayaan na 
lamang sapagka't sila ay nagsasabi: 'Kami ay naniniwala', at 
sila ay hindi isasailalim sa pagsubok? Katotohanan, Aming 
sinubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila, at katiyakang 
ipakikita ng Allah yaong mga matatapat at katiyakan din na 
ipakikita ng Allah yaong mga sinungaling (bagaman ganap 
na nababatid ng Allah ang lahat bago pa sila sinubukan)." 

Minsan, ang Propeta (M) ay tinanong; 

"Sino ba ang mga taong binigyan nang higit na pagsubok? 
Siya ay sumagot, 'Ang mga Propeta, sumunod ang mga 
mabubuti (kasamahan) at ang mga sumunod sa kanila at ang 
mga sumunod pa sa kanila. Ang lahat ng tao ay sinusubukan 
nang ayon sa kanilang antas ng katapatan sa relihiyon, kung 
ang kanyang paniniwala ay malakas, siya ay susubukan nang 
mahigpit at kung ang kanyang pananampalataya ay 
marupok, ang kanyang pagsubok ay mahina din. Ang tao ay 
lagi nang bibigyan ng pagsubok at pagsusuri hanggang siya 
ay lumakad sa ibabaw ng mundo nang walang bahid ng 
kasalanan (mapasakanila ang kapatawaran sa pamamagitan 
ng pagsubok)." (Iniulat ni Imam Ahmad) 

Dapat malaman na sila (mga di-Mananampalataya) ay hindi 
magsisitigil sa paghimok sa Inyo upang kayo ay mag-alinlangan 
at kanilang laging ipinaaalala ang mga pag-aalinlangan sa Inyo. 
Kaya naman nararapat na kayo ay magtanong sa mga taong 
maalam upang maglaho at mapawi ang mga pag-aalinlangan, 
mula sa Qur'an at sa Sunnah. 


126 



5) Ang Da’wah (pagpapalaganap sa Relihiyon ng Allah (M) at 
ang mga tunay na katuruan mula sa Sunnah. Kayo ay dapat na 
maalam sa inyong panawagan at pagpapalaganap sa katuruang 
Islam. Sa ganitong paraan, ang mga alinlangan na inilalahad ng 
mga kaaway ng Islam ay dagliang maipaliliwanag sa paraang 
mahusay at matatag. Ang Da'wah (pagpapalaganap ng Islam) ay 
kailangang batay sa Salita ng Allah (3fe), Qur'an, Kabanata An- 
Nahl, 16:125; 

"Anyayahan (ang sangkatauhan, O Muhammad) sa Landas 
ng iyong Rabb (Panginoon) nang may karunungan (sa 
pamamagitan ng Qur'an) at kaaya-ayang 
pakikipagtalakayan, at makipagtalo sa kanila sa paraang 
makabubuti. Katotohanan, ang iyong Rabb (Panginoon) ay 
higit na nakababatid kung sino ang napaligaw mula sa 
Kanyang Landas, at (Lubos) Niyang natatalos yaong mga 
napatnubayan." 

Kailangang gawin ang lahat ng makakayanan upang mailigtas 
ang iba mula sa Impiyemo, tulad ng pagkakaligtas sa iyo ng 
Allah (0) mula rito, at simulan ito sa mga malalapit sa iyo. 
Dapat laging alalahanin ang Salita ng Propeta (M)', 

"Hindi ako isinugo ng Allah upang magpahirap sa mga 
bagay, bagkus bilang isang guro at upang gawing magaan 
ang mga bagay." (Iniulat ni Imam Muslim) 

Dapat malaman na mayroong malaking biyayang naghihintay 
mula sa Allah (Jfe) sa pag-akay sa isang tao upang maging 
Muslim. Ang Propeta (0) ay nagsabi kay All (4®); 

"Kapag ang Allah ay nagpatnubay sa pamamagitan mo 
kahit isang tao lamang (upang maging Muslim), ito ay higit 
na mabuti kaysa sa (halaga ng) mundo at ng nilalaman nito. 


127 



At katiyakan na kayo ay makatatanggap ng gantimpalang tulad 
ng mga taong napatnubayan sa pamamagitan ng iyong Da'wah 
(pagpapalaganap ng Islam) na walang kabawasan sa kanilang 
gantimpala kahit na katiting. Ang Propeta {M) ay nagsabi; 

"Sinuman ang mag-anyaya tungo sa tamang patnubay, siya 
ay makakatanggap ng karagdagang gantimpalang katumbas 
ng gantimpala ng mga sumunod sa kanya, na walang 
kabawasan sa kanilang gantimpala kahit na bahagya 
lamang. Sinuman ang mag-anyaya tungo sa ligaw na landas, 
siya ay makakatanggap ng kasalanang tulad ng mga 
kasalanan ng mga sumunod sa kanya, na walang kabawasan 
sa kaparusahan (ng mga sumunod) kahit na bahagya 
lamang." (Iniulat ni Imam Muslim) 

Dapat malaman na ang Da'wah (pagpapalaganap at pag-anyaya 
sa Deen [Relihiyong Islam]) sa mga di-Muslim ay isang 
tungkulin ng bawa't Muslim, kaya huwag magpabaya sa 
pagsasakatuparan ng tungkuling ito. Ang Propeta ng Allah (^) 
ay nagsabi: 

"Ipalaganap sa iba (ang Deen, relihiyong Islam), kahit sa 
pamamagitan ng isang ayah (talata) lamang." (Iniulat ni 
Tirmidhi) 

Gawin mong mahalin ng mga tao ang relihiyong ng Allah (5i). 
Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Magbigay ng magandang balita at huwag maging dahilan 
upang ang mga tao ay lumayo sa Deen (Relihiyon), gawing 
magaan ang mga bagay para sa mga tao at huwag gawing 
mahirap ang mga bagay." (Iniulat ni Imam Muslim) 

Dapat mong malaman na ang bunga ng pag-anyaya sa iba para sa 
Islam ay hindi ninyo pananagutan, dahil ang inyong gawain ay 


128 



para lamang magpaliwanag at ipakita sa mga tao ang daan ng 
katotohanan. Ang Allah (3fe) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Ash- 
Shooraa, 42:52-53; 

"At sa gayon, Aming ipinadala sa iyo (O Muhammad) ang 
Ruh (ang Kapahayagan at Habag) ng Aming Kautusan. 
Hindi mo nababatid (noon) kung ano ang Aklat o kung ano 
ang Iman (pananalig). Nguni’t ginawa Namin ito (ang 
Qur’an) bilang Liwanag na nagbibigay (tanglaw) patnubay 
sa sinuman sa Aming mga alipin na Aming naisin. At 
katotohanan, ikaw (O Muhammad) ang umaakay (sa 
sangkatauhan) tungo sa Tuwid na Landas." 

Tungkol sa patnubay sa pagsasakatuparan ng Islam, tanging ito 
ay nagmumula sa Dakilang Allah (^). Ang Allah (3fe) ay 
nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-Qasas, 28:56; 

"Katotohanan, ikaw (O Muhammad) ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang iyong naisin, bagkus, ang Allah 
ang nagpapatnubay sa sinumang Kanyang naisin. At 
Kanyang nababatid nang lubusan yaong mga 
napatnubayan." 

6) Gawin ang lahat ng makakaya upang makapili ng mga 
mabubuting kasamahan na maghihikayat at makatutulong sa iyo 
sa paggawa ng kabutihan, magpapa-alaala at pipigil sa iyo sa 
paggawa ng kasalanan at magtataguyod o tatangkilik sa buhay 
mo. Ang Propeta {M) ay nagsabi; 

"Ang halimbawa ng isang mabuti at masamang kasamahan 
ay katulad ng isang may dalang pabango at ang isang 
panday. Ang may dalang pabango ay maaaring 
magkapagbigay sa iyo ng pabango o maaaring ikaw ay 
bumili o kahit papaano ikaw ay makaaamoy ng bango nito. 
Nguni't sa isang panday, maaaring masunog niya ang 


129 



kanyang damit o kaya ikaw ay makaaamoy nang 
masangsang na amoy mula sa kanya (panday)." (Iniulat ni 
Imam Bukhari) 

7) Mag-ingat upang hindi makagawa ng kalabisan sa Relihiyon. 
Walang monastisismo (pagtalikod sa makamundong gawain 
tulad ng pari, madre o hermitanyo) o pagiging panatisismo sa 
relihiyon. Ang Dakilang Allah (Ji) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata 
Al-Baqarah, 2:185; 

"....Ang Allah ay naglalayon na gawing magaan ito para sa 
inyo at hindi Niya ninanais na gawing mahirap ang mga 
hagay para sa inyo. (Nais lamang Niya) na isakatuparan sa 
ganap na kaayusan ang mga itinakdang araw ng pag-aayuno 
at Siya ay inyong luwalhatiin nang dahil sa patnuhay na 
ipinagkalooh sa inyo upang kayo ay (matutong) 
magpasalamat sa Kanya." 

Si Anas bin Malik (4®) ay nagsabi; 

"May tatlong taong nagtungo sa pamamahay ng mga asawa 
ng Propeta na nagtanong tungkol sa pagsasagawa ng 
pagsamha ng Propeta. Nang kanilang napag-alaman, inisip 
nilang ito ay magaan para sa kanila at sinahi nila; 'Sino tayo 
kung ihamhing sa Propeta, sa katotohanan pinatawad na 
siya ng Allah (M) sa kanyang mga nakaraang kasalanang 
nagawa at sa hinaharap.' Ang isa sa kanila ay nagsahi, 'Ako 
ay magdarasal sa huong magdamag.' Ang isa naman ay 
nagsahi; 'Ako ay mag-aayuno araw-araw nang walang 
patlang,' at ang isa naman ay nagsahi, 'Ako ay lalayo sa mga 
hahae at hindi mag-aasawa.' Nang ang Propeta ng Allah ay 
dumating (at napag-alaman ang mga ito) ay nagsahi, 'Kayo 
ha ang nagsahi ng ganito?' 'Sa Ngalan ng Allah (^), tunay 
na ako ang may higit na takot sa Allah (M), at ako ang higit 
na maingat mula sa inyo, nguni't ako ay nag-aayuno at 


130 



kumakain, ako ay nagdarasal at natutulog, at ako ay nag- 
asawa. Sinuman ang tumahak nang lihis sa aking Sunnah, 
siya ay hindi nabibilang sa akin'." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

Sa kabilang dako, walang dapat mangyaring kompromiso o mga 
di-makatwirang kaluwagan sa Deen (Relihiyon) ng Allah 
Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Pagkatiwalaan ninyo ako sa aking ipinag-uutos sa inyo. 
Katotohanan, ang mga nauna sa inyo ay napinsala dahil sa 
kanilang (lagi nang) pag-aalinlangan, pagtatanong at 
pagsalungat sa kanilang mga Propeta. Rung pinagbawalan 
ko kayo mula sa isang bagay, kayo ay lumayo nang ganap 
mula dito, at kung pinag-utusan ko kayong gumawa ng 
isang bagay, gawin ang lahat ng inyong makakayanan." 
(Iniulat ni Imam Bukhari) 

8) Marami kayong makikitang mga Muslim na hindi 
nakatutupad sa kanilang mga tungkulin at hindi umiiwas sa mga 
ipinagbabawal ng Deen (Relihiyon). Hindi nila tinutupad ang 
kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng Islam (Da'wah). Sila 
ay nagkakaiba tungkol dito. Ang iba ay tumutupad sa kanilang 
tungkulin sa ganap na pamamaraan kaysa sa iba. Isa sa dahilan 
ay ang pagpupumilit ng Shaytaan na iligaw ang mga anak ni 
Adan. Ang Allah (3i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata As-Saad, 
38:82; 

"Ang Satanas [Iblis]) ay nagsabi: “Sa pamamagitan ng 
Inyong kapangyarihan, katiyakan, na silang lahat ay aking 
ililigaw (mula sa tuwid na landas)," 

Siya {Iblis) ay nagbanta na gagawin niya ang lahat ng kanyang 
makakayanan upang iligaw ang sangkatauhan (ang mga anak ni 
Adan). Ang Allah (3i) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-A'raaf, 
7:11-18; 


131 



"At tunay nga, na kayo ay Aming nilikha at pagkaraan, kayo 
ay Aming binigyan ng hubog (marangal na hubog ng tao), at 
pagkaraan, Aming sinabi sa mga anghel, “Kayo ay 
magpatirapa kay Adan” at sila ay nagpatirapa nguni't hindi 
ang Iblis (ang Satanas), siya ay tumangging mapabilang sa 
(hanay ng) mga nagpatirapa. (Ang Allah ay) Nagsabi: “Ano 
ang pumipigil sa iyo (O Iblis) at (bakit) ikaw ay hindi 
nagpatirapa, nang ikaw ay Aking pag-utusan?" Siya {Iblis) 
ay sumagot: “Ako ay nakahihigit sa kanya (kay Adan), ako 
ay lyong nilikha mula sa Apoy, samantalang siya ay lyong 
nilikha mula sa putik (lamang).” (Ang Allah ay) Nagsabi: “O 
(Iblis) ikaw ay bumaba mula rito (sa Paraiso), hindi 
(marapat) para sa iyo na ikaw ay maging mapagmataas dito. 
Kaya, ikaw ay lumayas sapagka't ikaw ay nabibilang sa mga 
kaaba-aba." (Ang Iblis ay) nagsabi: “Itulot sa akin ang 
(sandaling) palugit hanggang sa (pagsapit ng) Araw na sila 
(mga tao) ay ibabangon (sa Araw ng Pagkabuhay Muli).” 
(Ang Allah ay) nagsabi:“Ikaw ay kabilang sa mga binigyan 
ng (sandaling) palugit.” (Ang Iblis ay) Nagsabi :"Sapagka't 
ako ay lyong hinayaang mapaligaw, katiyakan ako ay 
maghihintay na nakaabang laban sa kanila (sa mga tao) sa 
lyong matuwid na landas. “At pagkatapos ako ay darating sa 
kanila mula sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, 
mula sa kanilang kanan at mula sa kanilang kaliwa at hindi 
Mo matatagpuan ang karamihan sa kanila na 
mapagpasalamat.” (Ang Allah ay) Nagsabi (sa Satanas 
[Iblis]) ikaw ay lumayas mula rito (sa Paraiso) na hamak at 
kinamuhian. Sinuman sa kanila (sa sangkatauhan) ang 
sumunod sa iyo, katiyakang Aking pupunuin ang Impiyerno 
mula sa inyong lahat." 

Huwag kayong panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa sa 
pagsasagawa ng inyong tungkulin sa pagpapalaganap (Da'wah) 
sa Deen (Relihiyon) ng Allah (3fe), manapa'y ituring na ito ay 


132 



malaking inspirasyon upang gawin ang lahat ng makakayanan sa 
pagpapalaganap ng Been (Relihiyon) ng Allah (3fe). 

9) Ipakita sa pag-uugali ang mga Islamikong kaugalian at 
kaasalan sa pang-araw-araw na pamumuhay; tulad ng pagtulong 
sa mga nangangailangan kakilala man sly a o hind! at ang 
pakikipag-usap sa iyong mga kapatid nang masaya at may ngiti 
sa labi. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Ang pagngiti sa iyong mga kapatid ay itinuturing na isang 
kawanggawa, ang pag-anyaya sa paggawa ng mabuti at ang 
pagbabawal ng masama ay isang kawanggawa, ang 
pagtulong at pagturo ng daan sa mga naliligaw ay isang 
kawanggawa, ang paglingap sa mga bulag o may mahinang 
paningin ay isang kawanggawa, ang pag-alis ng tinik o bato 
sa dinaraanan ay isang kawanggawa, at ang paglagay ng 
tubig sa inuming lalagyan ng iyong kapatid ay isang 
kawanggawa." (Saheeh ibn Hibbaan) 

Ang inyong mga pananamit at lahat ng inyong mga gamit ay 
dapat malinis. Ang isang Muslim ay nararapat na laging malinis, 
sapagka't ang inyong Deen (Relihiyon) ay Deen ng kalinisan. 
Ang Allah (^) ay nagsabi, Qur'an, Kabanata Al-A'raaf, 7:31; 

"O mga anak ni Adan! Maglagay kayo ng palamuti (sa 
pamamagitan ng pagsusuot ng malinis na damit), habang 
nagdarasal..." 

Binibigyan-diin ng Islam na ang Muslim ay may pagkakaiba sa 
ibang relihiyon at pag-uugali. Ang Propeta Muhammad {M) ay 
nagsabi; 

"Linisin ninyo ang inyong mga bakuran, sapagka't ang mga 
Hudyo ay hindi naglilinis ng kanilang mga bakuran." (Iniulat 
ni Al-Jaami) 


133 



Gawin ang lahat ng makakaya sa paggawa ng mga kabutihan, 
tulad ng pagbibigay ng kawanggawa, pagsasagawa ng mga 
kusang-loob na pagdarasal at iba pang uri ng gawaing pagsamba. 

Kapag ang isang Muslim ay nagsasagawa ng mga nabanggit na 
kabutihan (sa itaas), ito ay nagsisilbing isang uri ng paglalarawan 
ng di-tuwirang Da'wah sa mga ibang Muslim na walang 
pagpapahalaga at walang pagmamalasakit sa kanilang Deen. Ito 
ay isa ring pagbibigay ng Da'wah sa mga di-Muslim sapagka't 
nagiging mapag-usisa sila sa mga magagandang aspetong 
nakikita nila sa pagsasakatuparan mo ng Islam. Sa gayon, sila ay 
nagkakaroon ng sigla o sigasig na mapag-alaman ang mga aral 
ng Islam. 

Pakitunguhan nang maayos at mabuti ang inyong mga kamag- 
anak at huwag putulin ang ugnayang pangkamag-anakan kahit na 
sila ay laban sa inyong pagiging Muslim. Ang inyong ugnayan 
ay dapat na higit na maganda kaysa noong dati upang sa gayon 
ay kanilang maibigan ang inyong pamamaraan ng buhay (ang 
pagiging Muslim) sa ngayon at sila ay magiging malapit sa 
Islam. Kanilang mababatid na ang inyong pag-uugali ay higit na 
mabuti kaysa noon. Si Asmaa' (4®) ay nagsabi; 

"Ang aking ina, na isang pagano sa panahon ng Propeta ng 
Allah, ay dumalaw sa akin, kaya tinanong ko ang Propeta ng 
Allah; 'Ang aking Ina ay nagnanais na makipagkita sa akin. 
Dapat ko hang ipagpatuloy ang aming ugnayan?' Siya ay 
sumagot; 'Oo, kailangan mong pangalagaan ang ugnayan 
ninyong mag-ina." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

10) Dapat malaman na ang hamon sa pagitan ng kabutihan at 
kasamaan ay mananatili hanggang sa Ruling Araw. Ang 
kahinaan ng mga Muslim at ang lakas na pang-materyal ng mga 
di-Mananampalataya, ang pagkaminorya ng mga Muslim at ang 


134 



pagdami ng mga di-Mananampalataya, ang sinasabing kawalang- 
kaunlaran ng buhay ng mga Muslim at ang pag-unlad ng mga di- 
Mananampalataya, ang pagiging mahina ng mga Muslim at ng 
pagiging malakas at may karangalan ng mga di- 
Mananampalataya; wala sa mga ito ang palatandaan na ang Islam 
ay walang katotohanan. Ito ay bunga lamang ng mga 
pagkukulang ng mga Muslim sa pagsasakatuparan ng mga 
alituntunin at kautusan ng kanilang Rabb (Panginoon) at ang 
kanilang pagtalikod sa pagsasagawa ng mabuti at ang pagkalimot 
sa pagtawag sa Allah (^). Si 'Umar ibn Al-Khattaab ( ) ang 
pangalawang Khalifa (namumuo) ay nagsalaysay na si Propeta 
ng Allah (^) ay nagsabi; 

"Tayo ay mga mamamayang pinarangalan ng Allah at 
binigyan ng lakas sa pamamagitan ng Islam. Kung tayo ay 
maghanap ng karangalan sa ibang pamamaraan, tayo ay 
hihiyain ng Allah Ang katotohanan ay dapat sundin 
sapagka't ito ang dahilan ng pagkakalikha Niya sa Paraiso at 
Impiyerno, at Siya ay nangako na Kanyang pupunuin ang 
bawa't isa nito (ng tao at jinn)." 

ll)Tandaan mga kapatid na tayo ay nasa huling panahon (ang 
Huling Araw ay nalalapit na), at bawa't taon na lumilipas, tayo 
ay lalong napapalapit sa wakas ng mundo at ang Oras ay malapit 
ng maganap. Ang Propeta (^) ay nagsabi; 

"Ang aking sarili at ang Oras ay naitatag tulad nitong 
dalawa, at itinaas na magkadikit ang kanyang hintuturo at 
ang kanyang gitnang daliri." (Iniulat ni Imam Bukhari) 

Sinabi ng Propeta ang kalagayan ng Islam (at ang mga Muslim) 
sa panahon na iyon, at sinabi; 

"Ang Islam ay nagsimula bilang isang kakaibang bagay, at 
ito ay babalik na kakaiba tulad nang una. Kaya naman ito ay 


135 



magandang balita sa mga dayuhan." (Iniulat ni Imam 
Muslim) 

Ang pagkakaroon ng maraming tagasunod ay hindi katibayan 
bilang patunay ng isang sistema o pamamaraan. At sinabi ng 
Propeta (^); 

"Magandang balita sa mga dayuhan! Magandang balita sa 
mga dayuhan! Magandang balita sa mga dayuhan!' May 
nagtanong; 'Sino ang mga dayuhan, O Propeta ng Allah? 
Siya ay sumagot, 'Sila yaong mga mabubuting tao sa gitna ng 
maraming masasamang tao. Ang mga taong sumusuway ay 
higit na marami kaysa sa mga taong masunurin." (Iniulat ni 
Imam Ahmed) 

Ipinaliwanag din niya ang kalagayan ng mga Muslim kung ano 
ang magiging kahihinatnan ng mga taong gumagawa at 
tumatahak sa kanyang Deen (Relihiyon), at kung ano ang ibat- 
ibang itinakdang paghihigpit at pagbabawal na kanilang 
kinahaharap sa pagsasakatuparan ng kanilang Relihiyon, maging 
ito man ay pangpisikal at pang-kaisipan. Ang Propeta 
Muhammad (^) ay nagsabi; 

"Ipag-utos ang kabutihan at ipagbawal ang kasamaan, 
datapwa't kung inyong makita na ang kasakiman ay 
sinunod, at sinundan ng pagnanasa, at ang buhay ng 
mundong ito ay nagdudulot ng kasamaan sa mga tao, na ang 
mga tao ay nasisiyahan sa kanilang mga sariling haka-haka, 
magkagayon, nararapat na maging matatag sa sarili at 
hayaan yaong nag-aanyaya sa mga tao nang kabutihan 
sapagka't pagkaraan mo ay magkakaroon ng mga araw na 
ang pagiging matiisin sa kanila ay katulad ng pagsakmal ng 
mainit na uling. At ang isang taong gumagawa ng 
mabubuting gawain mula sa kanila ay makatatanggap ng 


136 



gantimpalang katumbas ng limampung taong gumagawa ng 
gayong gawain." (Saheeh ibn Hibban) 

Ipinaalam ng Propeta at sinabi na kung ang 'Araw ng 
Pagbabangong-Muli' ay malapit na, ang Been (relihiyon) ay unti- 
unti mawawala hanggang ito ay tuluyan nang maglaho. Walang 
taong nagsasabi ng 'Laa ilaaha ill-Allah' ang mananatili sa 
ibabaw ng mundo at ang mga taong pinakamasama lamang ang 
matitira, kaya sa sandaling iyon ay kanilang madarama ang 
(pagsapit ng) Ruling Oras. 

Sa isang mahabang Hadeeth, si Nawwaas ibn Sam'aan (4a) ay 
naglahad ng kasaysayan ng Dajjaal (ang Bulaang-Kristo), ang 
pag-akyat sa langit ni Eessa ibn Maryam (HesukristoSSSl), at ang 
pagdating ng 'Ya'ooj at Majooj' (Gog & Magog) na 
nagsasabing; 

"...pagkatapos ang Allah ay magpapadala ng mabuti at 
dalisay na hangin na kukuha sa kanila mula sa Halim ng 
kanilang mga kili-kili. Kukunin nito ang lahat ng mga 
Mu'min (mga ganap na mabubuting Muslim) at ang mga 
karaniwang Muslim, at ang mga pinakamasamang tao 
lamang ang maiiwan. Sila ay makikipagtalik sa harap ng 
mga tao na tulad ng mga asno at ang (hudyat ng Takdang) 
Oras ay darating sa kanila." (Iniulat ni Imam Muslim) 

12)Dapat nating malaman na ang lahat ng mga pangyayari (o 
gawa) ay mahahatulan batay sa paraan ng kanilang nilayon. 
Kaya naman laging magsumamo (manalangin) sa Allah (^) na 
nawa'y gawing matatag ang ating pananampalataya sa Islam at 
nawa'y kunin tayo ng Allah (^) na nasa mabuting kalagayan sa 
Ruling Araw. Samakatuwid, kailangang tiyakin ng bawa't isa sa 
atin na ang ating mga salita at mga gawa ay para lamang sa Allah 
{^ 3 ), at nawa'y ang lahat ng gawain natin ay alinsunod sa 
Kanyang mga alituntunin, at gugulin natin ang mga nalalabing 


137 



panahon sa pagsasagawa ng mga gawaing kinalulugdan at 
kinasisiyahan ng Allah (^). Dapat nating bilangin ang lahat ng 
ating pagkakautang bago dumating ang Oras ng Pananagutan at 
nararapat din na makita ng Allah (M) ang mga bagay na 
Kanyang ipinag-uutos sa ating buhay at hind! ang mga bagay na 
Kanyang ipinagbabawal. 

Dinadalangin ko sa Allah (M) na nawa'y lag! Niya tayong 
gabayan at gawing maging matatag sa pagsunod sa Kanyang 
Deen (Relihiyon) at nawa'y ipagkaloob Niya sa atin ang wakas 
ng buhay sa kalagayan ng isang mabuting Muslim. Ameen. 


138 



Paunawa mula sa msa Tasasalin ns Tasalos: 


"Ang mga isinaling talata mula sa Banal na Qur'an at sa mga 
Hadith at Sunnah ng Sugo ng Allah (M) ay mga pawang 
paliwanag ng mga tagasalin na inaakalang pinakamalapit sa 
pagpapakahulugan. Ang mga orihinal na Salita ng Allah (M) 
(ang Qur'an) at ang mga Hadith at Sunnah ng Propeta (M) ay 
makikita lamang sa mga orihinal na Arabik na pagkasulat." 

Nawa'y tanggapin ng Dakilang Allah ang aming hamak na 
pagsisikap at patawarin kami sa aming mga pagkakamali." 

Ameen 




Lahat ng Papuri at pagsamba ay nauukol lamang sa Allah, ang 
Rabb (Panginoon) ng mga Daigdig at nawa’y purihin at itampok 
ng Allah ang pagbanggit sa Kanyang Propeta (^) at ang kanyang 
pamilya at iligtas sly a mula sa anumang kasamaan. 


Rung nais ninyong tumanggap ng anumang kaalaman tungkol sa 
Islam huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin: 

1) Email: enfo@islamland.org 


139 




